DABARUN NAZARIN 
ADABIN HAUSA 


Sa'idu Muhammad Gusau 


Benchmark Publishers Limited 
Abuja Bauchi Gusau Enugu Ibadan Kano Minna Zaria 


@ Sa'idu Muhammad Gusau, 2008 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero, Kano 


ISBN-978-8130-48-8 


An fara bugawa a Shekarar 1995 
(Kamfanin Fisbas Media Serbices Kaduna) 
An sake tsarawa da bugawa a 2008 
(Benchmark Publishers Limited) 


Benchmark Publishers Limited 
Kano-Nigeria 


KUNSHIYA 


Shafi 
Godiya A 3 3 3 : bi 
Sadaukarwa : ` k : bii 
Gabatarwa ` 3 : ` : biii 
Tsakure : ` ` ` rd 
BABI NA DAYA 
1.0 MAKARANTU DA HANYOYIN NAZARIN 
ADABIN LARABCI DA NA INGILISHI 
1.1 APummar Larabawa : : : 1 
1.2 Hanyoyin Fede Adabin Larabci : : 3 


1.2.1 Tsohuwar Hanyar Nazarin Adabin Larabei 6 
1.2.2 Sabuwar Hanyar Nazarin Adabin Larabci 

6 

1.3 APummar Turawa : : | : 7 
14 Hanyoyin Zamani na Nazarin Adabi 

10 

1.4.1 Hanyar Nazarin Asali da Watsuwa 


Zuwa Sassa : : 10 
1.4.2Hanyar Nazari ta Tarihin Hayayyafa : 11 
1.4.3 Hanyar Nazari ta Ra'ayi ko Manufa : 
12 
1.4.4 Hanyar Nazarin Gudunmuwar Adabi 

ga APumma : : : : 13 
1.4.5 Hanyar Nazari ta Tunani da Hankalin 

Dan'adam | 
13 
1.4.6 Hanyar Nazarin Sassarkuwar Al'adu : 14 


1.4.7 Hanyar Nazarin APadu : f : 14 


1.4.8Hanyar Nazarin Sauyin APadu : : 14 


1.4.9 Hanyar Nazari ta Nahiya : f 15 
1.4.10 Hanyar Nazari ta Yanayi : : 
16 

1.4.11 Hanyar Nazari ta Tsari (kira) : : 16 
1.4.12 Hanyar Nazari ta Awon Baka : : 17 
BABI NA BIYU 


2.0TARIHIN GINUWAR NAZARI DA FEDE 
ADABIN HAUSA 


2.1Lokacin Zaman Farko aa : 19 
2.2Lokacin Zuwan Musulunci : ; 20 
2.3Lokaci na Daular Usmaniyya (Karni na 19) 22 
2.4Lokacin Zuwan Turawa ( Karni na 20) : 24 
2.4.1Ayyukan Turawa Game da Adabin Hausa 25 
2.5Ayyukan Yan Kasa a Makarantu : : 27 
2.5.1Makarantar Kano, Jami'ar Bayero : 
28 


2.5.2Makarantar Zariya, Jami'ar Ahmadu Bello 33 
2.5.3Makarantar Sakkwato: Jami ar Usmanu 
Danfodiyo: : : 35 
2.5.4Makarantar Maiduguri; Jami" ar Maiduguri 36 
2.5.5Sauran Makarantu : : ; : 
37 
2.6Wasu Manazarta Adabin Hausa : : 40 
2.7Wasu da Suka Bunkasa Ayyukan Hausa : 41 


44 


56 


72 


BABI NA UKU 

3.0 DABARU DA HANYOYIN NAZARIN 
ADABIN HAUSA DAGA MANAZARTA 
DABAN-DABAN 

3.1Farfesa Dalhatu Muhammad-Zariya 


3.2Farfesa M.K.M. Galadanci-Kano : 
3.3Farfesa Dandatti Abdulkadir-Kano : : 
3.4Farfesa Ibrahim Mukoshy-Kano/Sakkwato: 
3.5Farfesa Ibrahim Yaro Yahaya-Kano: : 
3.6Farfesa Bello Sa'id-Kano : 

3.7Farfesa Abdulkadir Dangambo- -Kano 


3.8Malam Muhammad Sani Ibrahim-Kano 
3.9Farfesa Abdullahi Bayero Yahya-Sakkwato : 
3.10Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau-Kano 
3.11Malam Salisu Alhaji Sadi-Gusau 

3.12 Alhaji Mudi Sipikin-Kano : : : 
3.13Malam Muhammadu Balarabe Umar- Kano 


3.14Farfesa Isa Mukhtar-Kano: 

3.15Takaita Hanyoyin Nazarin Adabin 
Hausa a Manyan Makarantun Nazarin 
Adabin Hausa : 


Jawabin Kammalawa : 


Manazarta 


47 
49 
50 
52 
54 


64 
66 
67 
70 
71 


74 


76 
77 


80 


GODIYA 


Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ba dan'adam hikima 
da tunani da fahimtar abubuwan da acan da bai san su ba, tsira 
da amincin Allah su tabbata ga fiyayyan halitta, Annabi 
Muhammadu, sallalahu alaihi wa sallama. 


Ina godiya matuka ga gogaggun malamai, masana, kuma 
manazarta harshen Hausa da adabinta, musamman wadanda na 
yi amfani da ayyukansu. Wadannan malamai sun cancanci yabo 
da jinjina da godiya bisa himmatuwar da suka yi wajen 
habakawa da kyautata tare da inganta harshe da adabi da 


al'adun Hausawa. Allah ya saka musu da alheri bisa wannan 
azama tasu, amin. 


Ina mika kebantacciyar godiyata zuwa Farfesa M.K.M. 
Galadanci da Farfesa Ibrahim Yaro Yahaya da Farfesa 
Abdulkadir Dangambo da Farfesa Sa'idu Ahmad Babura da Dr. 
Ahmad Magaji da Dr. Tijjani Naniya da Malam Muhammadu Sani 
Ibrahim da Farfesa Abdullahi Bayero Yahya da Malam Salisu 
Alhaji Sadi da Malam Aminu Salmanu saboda kyawawan 
shawarwari na inganta wannan aiki da suka bayar. 


Allah ya saka wa kowa da alheri, amin. 


Sa'idu Muhammad Gusau, 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami'ar Bayero, Kano. 
Fabrairu, 2008 


SADAUKARWA 


An sadaukar da littafin nan zuwa ga masana da 
manazarta masu kokarin habakawa da inganta nazarin adabin 
Hausa, musamman Farfesa M.K.M. Galadanci da Farfesa Dalhatu 
Muhamamd da Farfesa Dandatti Abdulkadir da Farfesa 
Muhammad Hambali Jinju da Farfesa Dauda Muhammad Bagari 
da Farfesa Ibrahim Makoshy da Farfesa Ibrahim Yaro Yahaya da 
Farfesa Abdulkadir Dangambo da Farfesa Bello Ahmad Salim da 
Farfesa Abdulhamid Abubakar da Farfesa Bello Sa'id da Farfesa 


Haruna Abdullahi Birniwa da Farfesa Abdullahi Bayero Yahya 
da Farfesa Umar Balarabe Ahmad da Farfesa M.A.Z. Sani da 
Farfesa Mahdi Adamu da Farfesa Isa Mukhtar da Farfesa Aliyu 
Muhammad Bunza da makamantansu. 


Sannan zuwa ga sauran masu sha'awar Hausa da 
kyautace rayuwar al umma da dora ta bisa tafarki managarci. 


GABATARWA 


Ginuwar nazari a kan ayyukan adabin Hausa, dada 
adabin baka ne ko rubutacce, ba abu ne wanda ya dade ba, hasali 
ma ya samu ne bayan saduwar Hausawa da bakin al'adu, 
musamman daga lokacin sarrafa ayyukan fasaha. Nazari bisa 
ayyukan adabin Hausa ya ginu ne ta hanyar yin tsokaci da tarke 
da fida don a fito da gardi ko rashinsa, da zaki ko daci, da armashi 
ko karsashi ko akasin haka. Nazari ne wanda yake duba adabi ta 


fuskar lugga da nahawu da yadda aka sarrafa harshe a cikinsa, 
da balaga da kuma hikima. Haka kuma ana fito da yadda halin 
zamantakewa da tattalin arziki da sha'anin addini da siyasa na 
al umma suke kunshe a cikin adabin Hausa da sauran manufofi 
da dangogin hikimomin da aka dora shi a kansu. 


Wannan littafi ya waiwayi sassa na hanyoyi da dabarun 
nazarin adabin Hausa daga makarantunsu mabanbanta ya fito 
da su a dunkule don ya ba da haske da yin jagora ga fahimtar 
manyan matakan nazarin adabin Hausa. An yi kokari a ruwaito, 
bisa takaitawa, dabarun da daidaikun malamai da manazarta 
adabin Hausa suka yi amfani da su. A cikin aikin an z0 da akalla 
dabarun nazari daban-daban guda goma sha hudu (14) kamar 
yadda malamansu suka kirkiro su, ko suka ruwaito su, ko suka 
inganta su. Domin haka ne aka lakaba wa littafin suna Dabarun 
Nazarin Adabin Hausa daga manazarta da masana adabin Hausa 
daban-daban. Kusan a iya cewa wannan littafi yana daya daga 
cikin littattafan farko da suka tace hanyoyin da manazarta suka 
yi amfani da su ko suke kan amfani da su, aka tara su a waje daya. 
wadannan hanyoyi a da can suna a warwatse cikin farfajiyar 
mamallakansu sai wannan aiki ya yi kokarin ruwaito wadannan 
hanyoyin nazari kamar yadda suke a wajen masu su, sai abin da 
ba a rasa ba na kasawar dan'adam. Amma kuma ya zama wajibi 
a danganta dukkan kurakuran da aka samu ga marubucin 
wannan littafin, ba zuwa ga ainihin masu hanyoyin na asali ba. 


Shi dai wannan aiki ya zama matashiya ne kawai, domin 
haka, ina kira da mu tashi tsaye, mu dada kyautace wannan 
nazari har ya zama ginshiki na samar da dabarun fede adabin 
Hausa. Hausawa sun ce, “Hannu daya ba ya daukar jinka,” sai an 


sami gudunmuwar jama'a sannan aiki zai zama abin tinkaho. 
Wannan kuwa dama ce ga kowane mai sha'awar nazari na 
adabin Hausa ya sa hannun taimakawa. 


Allah ya taimake mu baki daya, amin. 


TSAKURE 


Adabi wani fage ne wanda aka fari nazari a kansa 
dangane da mabambantan lokuta na al'ummu. Nazarin adabi 
yana bayyana kunshiyar ayyukan adabi, tare da fito da gyaruwa 
ko lalatuwa ko abubuwan ta'ajibi da ban mamaki ko yanayin 
zamantakewar rayuwa ko abubuwan nishadi da raha da ban 
dariya da sauransu. 


Har wa yau kuma nazarin adabi abu ne wanda ake yin sa 
ta hanyar fida ko tarke ko tattaunawa ko tsokaci ko ba da ra'ayi 
ko fahimta a kan ayyukan adabi. 


Wannan bincike ya kunshi manyan sassa guda uku da 
suka hada da gabatar da makarantu da hanyoyin nazarin adabin 
Larabci da na Ingilishi da tarihin ginuwar nazari da fede adabin 
Hausa da kuma dabaru da hanyoyin nazarin adabin Hausa daga 
manazarta daban-daban. 


1 


MAKARANTU DA HANYOYIN 
NAZARIN ADABIN LARABCI DA NA INGILISHI 


An jima ana tunanin tsara hanyar nazarin adabin 
al umma ta yadda zai zama karbabbe bisa sassan ilmi na zamani. 
Kowace al'umma mai tasawa tana kokarin tattara adabinta da 
nazarinsa don fito da amfaninsa a sassan rayuwar yau da gobe. 
Sassan duniya da suka ci gaba sun yi nisa wajen nazarin 
adabinsu bisa kyakkyawan tsari da ya dace da zamani. A wannan 
karni an yi fafutukar samar da hanyar nazari ta zamani wadda 
za ta dace da sassan nahiyoyin duniya, musamman ta yadda ake 
ganin akwai dangantaka makusanciya tsakanin harsuna da 
alummomi. Bari mu dauki wasu daga cikin alummu mu ga 
yadda suka tsara hanyoyin nazarinsu. 


1.1 Al'ummar Larabawa 


A alummar Larabawa bincike na ayyukan adabi da 
rayuwar dan'adam ya faro ne tun daga lokacin zaman farko na 
Jahiliyya! ta inda aka fi mayar da hankali a nazarin ayyukan 
gargajiya da suka danganci maganganun azanci da wakokin baka 
da labarun baka da bukukuwan al'ada da sauransu. Amma an fi 
samun yalwataccen nazari a bangaren wakokin baka har aka 
ruwaito shahararrun mawakan jahiliyya guda bakwai? da 


1 Tsari da salon gabatar da abubuwa a lokacin sun shafi gargajiyar 
al umma ne da ba su cuxanya da sigafofin wasu al'ummu ba. 
? Waxanan mawakan Jahiliyyar Larabawa guda bakwai su ne (i) Imri'ul 


ayyukansu. Daga nan nazari ya dada bunkasa bayan bayyanar 
Annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallama, musamman a 
lokacin daulolin Umawiyya da Abbasiyawa. Domin haka, idan 
aka kira mutum adib, wato masanin adabi a daular Umayyawa 
ana nufin mutum wanda ya san wakokin jahiliyya, ya haddace su 
sosai a zamanin Ayyamu-al-Arab3. A farko da tsakiyar daular 
Abbasiyawa wato karni na uku zuwa karni na hudu na Hijira, 
masanin adabi da nazarinsa? shi ne wanda ya yi tasiri ba kawai 
kan wakoki da hudubobin Larabawa na zube da karin 
maganganu da tatsuniyoyi da labarai na jahiliyyar Larabawa ba, 
aa, har da sauran sikafofin sauran al'ummun duniya kamar 
aladun Iraniyawa da labaransu na baka, da na Indiyawa da 
labaransu na baka da maganganunsu na azanci, da na Girkawa 
da falsafarsu ta Yunanawa da sauransu. 


Amma a tsakanin karni na uku (3) zuwa na tara (9) na 
Hijira aka sami babban ci gaba da habakar ayyukan adabi inda 
ya kunshi wasu ayyuka na rayuwar dan'adam dangane da 
dabi'unsa da hikimominsa da fasaharsa da al'adunsa da sassan 
ayyuka na dangogin rayuwarsa. A daidai wannan lokaci Al-Jahiz 


Qaisi (ii) Al'a'sha (iii) Mahalhal (iv) Xarfa (v) Zubair (vi) Al-Nabigah 
(vii) Antar bin Shaddad. 


3 Ayyamu-al-Arab, zamani ne da Larabawa suke aiwatar da wogogin baka da 
labarai da tatsuniyoyi da maganganun azanci da sauran abubuwan da suka 
gunshi hikimomi da fasahohin Larabawa kamar a taron tattaunawa da suke 
gudanarwa a Kasuwar Ukkaz (Sugi-Ukkaz). Wannan zamani ya yi kama da 
lokacin zaman gargajiya na Hausawa da suke yin tseren rera wagogin baka a 
kasuwannin gauyuka a ranekun cin su daban-daban. 

“Kamar Al-Jahiz da Ibn Qutaibah da Almubarrid da Ibn Abdu Rabihi da 
Abu Faruj Al-Asbihani da Abu Hayyan da Alhamdani da sauransu. 


da mabiyansa kamar Abu Hayyan Al-Tauhidi suka fassara wasu 
al adu na wasu al ummu zuwa harshen Larabci. Akwai kuma Ibn 
Al-Mukaffa wanda ya kasance alkalamin Larabawa, musamman 
ta fassaro wasu ayyukan baki zuwa Larabci. Ta nan ne ya fassaro 
littafin Khudaynamak da Kalila wa Dimna daga Indiyanci zuwa 
Larabci, sannan ga littattafansa na Adbul-Kabir da Adbul-Sagir. 
Daga nan, nazarin adabin Larabawa da hanyoyinsa, ya sauko a 
wani sashe kayyadajje inda ya kunshi rubutaccen adabi kawai 
wato Adbul Katib, sai kuma ya juya zuwa ga ilmi na zamani 
wanda ya kunshi iya karatu da rubutu. Ana kan haka, nazarin 
adabi ya dada matsewa da kuntatuwa zuwa rubutacciyar waka 
da rubutaccen zube (hudubobi rubutattu) kawai. Irin wannan 
shi ne adabin da Al-Hariri ya yi amfani da shi. Wannan shi ya 
kawo a kasa adabin Larabci zuwa manyan sassa guda biyu wato 
waka da zubes. 


Babu kokwanto Larabawa 'yan Kasa su ne suka fara 
gudanar da nazarinsu na adabi, amma saboda rikice-rikicen 
cikin gida tsakanin kabilu daban-daban ya janyo raunin karfinsu 
ta wasu fannonin rayuwa. Ta haka baki suka sami shiga sosai, 
musamman a lokacin daular Umayyawa, sannan suka sami ranar 
shanya garinsu a daular Abbasiyawa. Ta wannan yanayi ne 
kabilar Baramikah ta riki matsayin minista har tsawon rabin 


° Akwai littattafai da yawa a kan haka, kamar Tarikh Adbul-Arabi na Karil 
Borkilman wanda Dr. Abdulhamid Najjar ya fassara da Tarikh Al-Adab da 
Tarikh Al-Adbu al-Arabi na Shaugi Daif da sauransu da yawa. 


karni wato shekaru hamsin (50), kuma adabin bakin al'ummu 
(ajamawa) ya shiga, ya yi kaka-gida, a adabin Larabawa. Sai 
harshen Larabci ya wayi gari abin yi wa hidima da lici daga baki, 
suka kuma dauke shi harshen gabatar da adabinsu a cikin adabin 
Larabawa. Shi wannan bakon adabi da ya sadu da na Larabawa, 
sai ya kara masa zaki da fannonin rayuwa mabambanta da mai 
nazarin adabin Larabci ya karu da su. Yawancin sassan adabi da 
nahawu da lugga da al'adu duk baki sun shiga ciki dumu-dumu 
wajen rayar da su. 


1.2 Hanyoyin Fede Adabin Larabci 


A nazarin adabin Larabci ana kokarin a fito da zakinsa ta 
yadda zai dace da tsararren ilmi mai nagarta. Domin cim ma 
wannan manufa ne aka sami kungiyoyi na masu nazari daban- 
daban wadanda suka dauki hanyoyin nazari mabambanta ta 
fuskar gudanarwa da aiwatarwa. Daga cikin ire-iren wadannan 
hanyoyi ne ake samun makarantar da ta fi kula da zakin waka ko 
zube inda za a dinga bin wadannan abubuwa ana tsettsefe su da 
bayanai, ana yi musu sharhi da ta'aliki (karin bayanai) da 
sauransu. Wata makarantar kuwa takan kula da sassan adabi da 
nau'o'insa ta bayyana rukunan kyawon kowanne. Alalmisali a 
fannin waka rubutacciya takan duba yanaye-yanayenta da 
sigoginta da jigoginta. Zube kuwa takan duba rukunansa kamar 
takardu da hudubobi da laccoci da kagaggun labarai da 
wasannin kwaikwayo da muhawara da sauransu. Akwai 
makarantar da ta fi kula da tarihi na adabi? kamar bayyana 


6 Wato History of Literature. 


faruwa da bunkasar nazarin adabi da nau'o'insa da rayuwar 
udaba'u (masu yin adabi) da yanayin zamaninsu da matsalolin 
da suke zagaye da su da bayyana kamancewa ko bambance- 
bambancensu da zamunansu na ci gaban adabi daban-daban. 
Salon gabatar da tarihin adabi kan bambanta, yawancin masu 
gabatar da tarihin adabi sukan gina tarihinsu ne bisa wasu 
ginshikai ayyanannu, domin haka sukan karkasa shi zuwa 
zanguna masu bin juna dab-da-dab da ake kira zangunan tarihin 
adabi, sannan sai su karkata wajen bayyana rayuwa da sigoginta 
a kowane zango. Sai bayanin mawaka da masu hudubobi da 
marubuta da sauransu. Wasu kuma sukan bibiyi tarihin adabi ta 
fuskar fannoninsa daidaiku, su bayyana wanzuwarsa da 
habakarsa ko faduwarsa da karfinsa ko rauninsa, da hikimomin 
da suke kunshe a cikinsa da makamantan haka. Wasu kuma 
sukan karkata ne ga zakin adabi da armashinsa wato dabarun da 
aka yi amfani da su wajen isar da adabi. 


Kasancewar nazarin adabi wani ma'auni ne da ake 
amfani da shi wajen tabbatar da kyawon abu ko muninsa, ba zai 
wanzu ba, sai mai nazari ya san sassan fannonin adabi da tarihin 
wanzuwarsu da dukkan rayuwar da take kewaye da su. Ba za a 
iya fifita abubuwa, ko auna nauyinsu, ko ba da hukunci, ko fitar 
da ra'ayi a kansu ba, sai an san su, sani na sosai. 


Duk da yake wasu na ganin wannan fanni na nazari sabo 
ne wanda ba a jima da fara yin sa ba, Badawi yana ganin an fara 
aiwatar da shi a wajejen karni na hudu na Hijira. Daga cikin 
littattafan da aka rubuta a wannan lokaci akwai wanda Abu Al- 


Farj Kudamah Al-Bagdadi” ya rubuta mai suna Nakd al-Shi'iri 
(Tsokaci a kan Hanyar Fidar Waka)8. 


Dan'adam mutum ne mai son yin tsokaci bisa dabi'arsa, 
rayuwar yau da gobe da aukuwar al amura na tabbatar da haka. 
Yawancin mutane sukan gina hukunce-hukuncensu daidai da 
dacewar manufofinsu da ra'ayoyinsu, da amfanin rayuwar da 
suke ciki. Domin ganin bin ra'ayoyin mutane daidaiku bai sa aka 
kai gaci ba, ya sa manufar mai nazari ita ce fahimtar Kimar 
abubuwa da bayyana matsayinsu bisa dacewa. Mai nazarin adabi 
yakan yi amfani da wasu ma'aunai da sanabe-sanabe na duba 
kyawo da armashin abu, ba wai yana amfani da son zuciyarsa ne 
ba. 


Fannonin ayyukan adabin Larabci manya sun tattara ne 
akan: 


- waka 
- zube 
- kissa 
- wasan kwaikwayo 


- sira da tarjamar rayuwa 


7 Wannan marubuci yana xaya daga cikin malamai na garni na huxu, ya 
rasu a shekarar hijira ta 337. 
8 Akwai littattafai da dama da aka wallafa a wannan lokaci kamar 
Almawazanah na Abul Qasim (ya rasu 371H.), haka shi ma Abu Aliyu 
Al-Hassan (ya rasu 463 H.) ya yi rubutu a kan haka. 


- da kuma makalu da hudubobi 


Dabaru da hanyoyin nazarin adabin Larabci sun dogara 
ne a kan faruwa da bunkasa ta fuskar ci gaba da bambance- 
bambancen lokuta. Akwai tsohuwar hanyar nazarin adabin 
Larabci wato hanya ta gargajiya? da sabuwar hanyar nazarin 
adabi:0, 


1.2.1 Tsohuwar Hanyar Nazarin Adabin Larabci 


Tsohuwar hanyar nazarin adabin Larabci ta fi mayar da 
karfi ne ta fuskar: 


- salo 

- tsari 

-  ka'idojin nahawu 
- hikima 

- balaga/kwarewa 
- goguwa 

- maana 

-  manufa 


1.2.2 Sabuwar Hanyar Nazarin Adabin Larabci 


Sabuwar hanya ta nazarin adabin Larabci takan duba 
dukkan matakan da tsohuwar hanya ta yi la'akari da su, sannan 
kuma ta kara da wadannan matakai gwargwadon kwarewar mai 
nazari dangane da falsafa da sanin makamar rayuwar dan'adam: 


3 Traditional Literary Criticism. 
10 Modern Literary Criticism. 


- fito da zatiyyar adabi wato kimar abu, 


- fahimtar matsayin nazari, wato ya zo da sabon abu 
ne ko kuwa maimaitawa ne: 


- sanin ruhin ayyukan adabi da tasirinsu ga al umma, 
- duba matsayin mai nazarin adabi 

- duba fannin adabi 

- duba tarihin adabi 

- duban adabi ta fuskokinsa jumlatattu 


1.3 Al'ummar Turawa 


A a |ummar Turawa nazarin adabi wani fage ne wanda 
ake koyar da shi da muhimmanci ainun, inda ta kai tana bunkasa 
shi, musamman ta musaya a tsakanin juna da wasu al ummu ta 
huldar ba ni gishiri in ba ka manda. Turawa sun fara nuna 
sha'awar nazarin adabinsu tun a wajejen karni na goma sha 
shida (K16) Miladiyya, kusan a daidai lokacin da suka kirkiro 
dabarar dab'i suka sami damar tattara wasu sassan adabinsu na 
gargajiya. Amma, bisa hakikani, a farkon karni na goma sha tara 
(K19) ne nazarin adabi a wajensu ya zama tsararre, mai nagarta 
da yake kokarin zakulo kowane sashi nasa mai amfani. A karni 
na goma sha tara (K19) aka sami wasu Turawan Ingila da na 
Jamus suka fara aiwatar da shi. A shekara ta 1812 Miladiyya 
wasu Jamusawa guda biyu, Jacob da Wilhelm Grimm suka fara 
buga juzu'ai guda biyu na adabi na gargajiyar Jamusawa. Adabin 


Gargajiya!! ya fara samun wannan suna nea wajen wani Baturen 
Ingila da ake kira William John Thoms a shekarar 1846 
Miladiyya. Da tafiya ta mika sai aka dada fadada ma'anarsa ya 
kunshi sassan rayuwar dan'adam12. Turawa sun dauki nazarin 


adabi ya zama wani fage ne wanda yake gano ko kirkiro ko 
zakulo abubuwan da rayuwar yau da gobe ta kunsa, sannan a yi 
tunani ko sharhi ko tsokaci a kansu. Masana adabin Turawa suna 
ganin ya ta'allaka ne bisa matakai kamar haka: 


maganganun azanci (na hikima); 
labarum gargajiya, 

tatsuniyoyi: 

labaran jaruntaka, 

labaran ban-dariya: 

wakokin baka: 


da sauransu. 


Wadannan sassa da suka gabata sun danganci adabin 
baka da ake bayaninsa da fatun baki. Akwai kuma: 


Sana'o'i: wato fasahar zahiri da ta danganci 
aiwatarwa ta yakini, misali saka da sassaka da kira 
da fawa da jima da sauransu, 


11 Wato Folklore da Ingilishi. 
12 Wato Folklife da Ingilishi. 


Al'adu na yau da gobe: wannan nau'i yana a tsakanin 
adabin baka da sana'o'in gargajiya da ya shafi 
haihuwa da kuruciya da balaga da aure da mutuwa, 


Kade-kaden gargajiya da bushe-bushe da wasanmni: 
wannan nav'i ana gabatar da shi ne da kayan kida ko 
na bushe-bushe da makamantansu: 


Isharori da sauran hanyoyin sadarwa ta gargajiya: 
kamar gatsine, nuni, gwalo, yalun, daga gira da 
sauransu, 

Addinin gargajiya; 

Rubutattun wakoki, 

Kagaggun labarai, 


Wasan kwaikwayo. 


Duk da yake nazarin adabin yana bayyana abu mai kyau 


mai nagarta ko mummuna, maras ma'ana, a dewajje nazarin abu 


ne da yake karfafa amfani da kyakkyawan abu, mai taimaka gina 


al umma tagari da kokarin tabbatar da ci gaban tattalin arzikinta. 


Mai nazari yana da wasu dabaru wadanda suke dada taimaka 


tabbatar da nazari ya zama ilmi tsararre. Wadannan dabaru sun 


tono abubuwa: 
binciken waje da tabbatar da salsalar labari; 


amfani da gidan tarihi ko wasu ma’adanai da bayanin 
asalinsu; 


- Sanin manufar kayan tarihi; 
- sadarwa tsakanin masana adabi na duniya; 


- tsunduma cikin farfajiyar bincike don gano 
bambance-bambance da suke akwai; 


- Sanin tarihi da asalin abubuwa; 
- tarihin rayuwa; 
- sanin wuraren aukuwar al amura: 


- sanin makamar amfani da dakin karatu da ajiye 
littattafai. 


Haka kuma yana da kyau mai nazarin adabi ya zama 
mahiri a wajen wasu dangogin ilmi kamar: 


-  Jakantar ilmin harsuna: 

-  nahawu da lugga, 

- yanayin kasa, 

-  kida da hawa da sauka da faduwar murya; 
-  kare-karen harsuna: 

- rayuwar zaman jama'a, 


- sanin dabi'ar dan'adam: 
- sauran dangogin rayuwa!3. 


3 Rashin sanin waxannan matakai da dabarun azarin adabi da aka 
bukata mai nazari ya fahimta, ya janyo ake yi wa wannan fage xaukar 
sakainar kashi, ake ganin sa kamar abu mai saugi da za a iya 

gudanarwa 
nan take cikin xan lokaci gangane, har ma idan an kwatanta shi da 

wasu 
sassan ilmi za a ce wai ba abin a zo a gani ne ba. 


Bisa gaskiya mai nazarin na bukatar sadaukar da kansa 
da lokacinsa da rayuwarsa kacokan a wannan aiki. Sannan ya 
zama mai juriya da lazimtar karance-karance da kokarin yin 
tuntuntuni bisa dacewa. 


1.4 Hanyoyin Zamani na Nazarin Adabi 


Richard M. Dorson (1972)1“ ya fito da wasu hanyoyi da 
manufofin gudanar da nazarin adabi, sannan da yadda mai 
nazarin adabi yake kokarin taimakawa da bunkasa ilmi a 
al ummarsa, da inda ayyukansa sukan dosa. Akwai hanyoyi da a 
kan dora nazarin adabi a kansu tare da bayyana manyan 
manufofin masu nazari kamar haka:5. 


1.4.1 Hanyar Nazarin Asali da 
Watsuwa Zuwa Sassa 


Wannan hanyar nazarin asali da watsuwa zuwa sassa 
hanyar nazarin adabi ce ta kwatanta adabin kabilu daban-daban 
don gane asalinsu. Akan tattara labarai ne mabambanta a 
kwatanta makamantan dangoginsu don gano asalinsu ta hanyar 
bibiyar magudanarsu. Yin haka yana kokarin ya bayyana cewa 
adabi yana da tushe guda, sai dai yakan warwatsu zuwa sassan 
duniya. Akan dace a sami wata tatsuniya, alalmisali, da za a 


14 Ana iya duba aikin da suka tace mai suna Folklore and Folklife: An 
Introduction. London: U.C.Press. 

15 An yi amfani matuqa da fassarar da Malam Salisu A. Sadi ya yi a 
magalar da ya gabatar mai suna “Tsokaci a kan Hanyoyin Nazarin 
Adabin Baka na Hausa’, 1989. 


kirkiro ta tun a zamani dadadde fiye da shekaru dari biyar, da 
sannu-sannu ta yi ta tafiya ta watsu a uwa duniya. Amma ta yiwu 
labarin ya tabu a yayin wannan tafiya da yanaye-yanayen 
wuraren da zai ci karo da su. 


Irin wannan hanya ta nazari ta ki labarai wadanda ba za 
aiya tabbatar da tushensu ko asalinsu ba. Bincike ya tabbatar da 
cewa labaran baka na gargajiya suna tafiya daga kasashen da 
suka ci gaba zuwa kananan kasashe masu tasowa. Saboda 
bunkasar Turai a karni na goma sha hudu (K14) da na goma sha 
biyar (K15), Turawan Mulki sun tafi da labaran gargajiya na 
Turai zuwa karorin arewa da kudu da Amerika da Afirka, amma 
su labaran gargajiya na Afirka da na Amerikawan Indiya ba su 
samu shiga suka watsu sosai a al'ummar Turai ba. Ta haka ne aka 
amince mashahuran labaran gargajiya da ake tadawuli da su a 
duniya sun samo tushe ne daga Indiya da Yammacin Turai. Asiya 
da wasu sassan kasar Turai su ne kanana da manyan cibiyoyin 
yadawa da baza wadannan labarun gargajiya zuwa sauran 
kasashen duniya. 


Wannan makaranta ta nazarin adabin baka da 
watsuwarsa zuwa nahiyoyi ta yi kokarin mamaye fagen nazarin 
adabin gargajiya, amma ta sha fama da wasu korafe-korafen 
masu nazari bisa ra'ayoyi da tunanen da take gabatarwa, sai dai 
almajiranta sun yi kokarin karewa da mayar da martani. 


1.4. 2 Hanyar Nazari ta Tarihin Hayayyafa 


Wannan hanya ta tarihin hayayyafa tana amfani da 
tarkacen adabin gargajiya da sauran dangogin rayuwar 
dan'adam don bayyana asalin abubuwan da ake da karancin 


tabbacin tarihinsu. Wannan hanya ke nan ta kunshi amfani da 
adabin gargajiya wajen fito da tarihin abu. 


Ta gudanar da zuzzurfan bincike a kan tarihin adabin 
gargajiya na Jafanawa, masanin adabin Jafanawa Kunio Yanagita 
ya gano wani mataccen addinin gargajiyarsu. Ta yin tsokaci bisa 
bukukuwan kaka (na debe amfanin gona) da akidojin da ake 
ta'allaka su da noma da kayan sihiri da al'adun aure da mutuwa, 
Yanagita da mabiyansa suka tabbatar da Buddahism da 
Shintoism na daga cikin akidojin farko na addinan gargajiya na 
Tamashi a Jafan. 


Ita ma wannan hanya takan ci karo da matsaloli, 
musamman wadanda suka danganci kasancewar yadda za a 
sami labaran gargajiya su zamanto masu gaskiya bisa kansu har 
a kafa hujja da su. Idan ana son a karfafa amfani da wannan 
hanya sai an lura da: 


- Labarin yana da cikakken asali da salsala 
ingantacciya a inda ake maganarsa? 


-  AYadar wuri ta amince da tarihin baka? 


- An karfafa wadannan labaran gargajiya da wasu 
hujjojin bincike da nazari kamar yanayin harshe,da 
kayan tarihi da sauransu? 


1.4. 3 Hanyar Nazari ta Ra'ayi ko Manufa 


Sarrafa manufofin adabin gargajiya don cim ma buri na 
siyasa a Karni na ashirin (K20) ya samo tasiri daga labaran kasa 
da suka bazu a karni na goma sha tara (K19). Akan fayyace 


manufofin adabi don karfafa wa wasu ra'ayoyin kasa na tarayya 
ko gurguzu wadanda ake hango muninsu ga al'umma. Ta 
wannan dama ce a 1930 ko zuwa sama kabilar Nazi ta yi amfani 
da farfagandar adabin gargajiya ta bayyana tarihinta da zamanta 
al umma jini guda, uwa daya, uba daya, har Hitler ya sami kafa 
gwamnatinsa ta 'yan gurguzu. 


Tarayyar Rasha ma sun dauki adabi a matsayin 
gawurtaccen makami na gabatarwa da ci gaban ra'ayinsu na 
kwaminisanci, suka kuma amince cewa adabi yana bayyana 
fasaha da muryar talakawa. Ashe ke nan: 


(a) adabi amo ne na abin da ya wuce, kuma murya ce mai 
kuzari a ko da yaushe, 


(b) adabi madubi ne kuma makami na bayyana manufofi jiya 
da yau. 


Yawanci, ana amfani da wannan hanya ne don kare ra'ayoyin 
'yan gurguzu ko jari-hujja da sauransu. 


1.4. 4 Hanyar Nazarin Gudunmuwar 
Adabi ga Al'umma 


Wannan hanya ta nazarin gudunmuwar adabi ga al'umma ta 
fi mayar da hankali ne ga rawar da adabi yake takawa a hali na 
zamantakewa. Kuma tana duba yadda adabi yake tafiya da af adu 
da fasahohi na af umma da suke dada inganta rukunonin rayuwa. 


Ana iya amfani da wannan hanya ga adabin baka ko 
sana'o'i, cikas din wannan hanya kuwa ba lalle ne adabin ya 
karfafa aladun al umma ba. 


1.4. 5 Hanyar Nazari ta Tunani da 
Hankalin Dan'adam 


Wannan hanyar nazari ta tunani da hankalin dan'adam 
hanya ce ta bayyana akidoji na cikin adabi a matsayin mas'aloli 
na sarrafa bukatun dan'adam. Alalmisali, dodanni da mayu da 
miyagun abubuwa, hotunan duhun dare ne da kuma son 
dakushe ramuwar gayya. 


1.4. 6 Hanyar Nazarin Sassarkuwar Al'adu 


Wannan hanya ta nazarin sassarkuwar al'adu ta karkata 
ga nazarin al'adun dan'adam bisa jumlarsu, musamman ta yadda 
suka sassarku da juna. Makaranta ce wadda take karfafa 
bunkasar al'adu a bai daya da ci gabansu daga lokacin duhun kai 
zuwa wayewar kai. 


1.4. 7 Hanyar Nazarin Al'adu 


Wannan hanya ta nazarin al'adu hanya ce wadda take 
karfafa nazarin adabi bisa al'adun al'umma a zangunan rayuwa. 
Masana na wannan hanya sun ayyana adabin da sunan adabin 
rayuwar dan'adam ko adabin gargajiya. Shi wannan nazari ya 
game har da bayyanannar al'ada da fasaha kamar masana'antu 
da kayayyakin aikinsu da sauransu. 


1.4. 8 Hanyar Nazarin Sauyin Al'adu 


Hanyar nazarin sauyin al'adu tana kokawa ne da yadda 
tasirin bakin al'adu da zamananci ko birnanci yake kokarin 
mamaye al'adun gida na gargajiya, masu asali. Ta wani gefen 
kuwa an lura da yadda mutanen kauyuka suke tururuwa zuwa 


birane, su saje da al'adun ci gaba da suka taras, amma duk da 
haka, suna masu kiyaye al'adunsu na asali. Ashe ke nan za a ga 
kamar mutanen karkara na shiga birane su bar al'adunsu, amma 
duk da haka al'adun nasu na asali na yin tasiri gare su. Dubi ma 
yawancin shirye-shiryen talabijin da radiyo a birane na wakiltar 
manufofin karkara. 


Ita dai wannan hanya tana Kokarin fayyace abubuwan da 
suke na rayuwar birni ne da na rayuwar kauye, sannan suna 
karfafa ba sai adabin karkara ba ne kawai yake zama adabin 


gargajiya. 
1.4. 9 Hanyar Nazari ta Nahiya15 


Wannan hanyar nazari ta nahiya takan dubi adabi a 
duniyar da can da duniyar yanzu da yadda hijirar mutane take 
sanya hijirar adabi daga wata nahiya zuwa wata nahiya. Dorson 
(1972) shi ne ya karfafa wannan hanya ta nazari. Wannan yana 
komawa baya ga tarihin mulkin mallakar da aka yi wa Amerika 
daga manyan garuruwan Turai kamar Spain da France da 
England da Portugal. Haka kuma cinikin bayi daga kasashen 
bakaken fata na Afirka da Turawa suka tsayu a kai ya dada 
karfafa cudanyar al ummu da al'adu. Mutanen Turai da na Afirka 
sun cudanyi 'yan asalin Indiya daga wannan kasa zuwa waccan 
kasa a lokutan huldodi mabambanta. Bayan Turawa 'yan mulkin 
mallaka sun tabbatar da yanayin mulkinsu a nahiyoyin duniya 


16 Ana ambatar wannan hanya Hemispheric da Ingilishi. Su kuma 
Larabawa suna kiran ta Adbul-Mahjar wato adabin masu hijira daga 
wannan nahiya zuwa waccan nahiya. 


cudanya da gaurayar al'adu sun kara fitowa fili da bunkasa. Irin 
wannan yanayi ne Amirka ta gamu da shi, ta haka ne aka sami 
cudanyar al'adu daga nahiyoi daban-daban a cikin farfajiyarta, 
har ma aka kasa Amirka zuwa arewa da kudu, da gabas da 
yamma. Dorson da almajiransa (1972) sun fahimci cewa 
dangane da nazarin adabin mutane masu Hijira zuwa nahiyoyi 
daban-daban cikin Amirka da wasu wurare yana da alfanu a 
gano wadannan abubuwa: 


a) Yanayi da burbushin tarihinsu na asali; 
b) Canje-canjen da suka samu; 


c) Tasirin al'adu nasu bisa wannan wuri da suka shiga daga 
bisani. 


A wannan ra'ayi na nazari akwai bukatar a nazarci kowace 
irin sabuwar duniya da ta bulla daga bisani. 


1.4. 10 Hanyar Nazari ta Yanayi?” 


Wannan hanya ta nazarin yanayi ba ta riga ta zama 
zaunanniya kamar sauran hanyoyin ba. Taron matasan masana 
ne daga jami'o'in Indiyawa da Pennylbania suke kokarin 
tabbatar da ita a matsayin makaranta. Suna karfafa nazarin 
adabi ta fuskar kunshiyarsa, kamar harshe da dabi'ar da aka yi 
magana da yadda ake sarrafa su da aiwatarwa. 


17 Wato Contextual 


1.4. 11 Hanyar Nazari ta Tsari (Kira) 


Ita wannan hanyar nazari ta tsari tana karfafa kirar adabi 
ce wadda ta fara bulla a doron kasa tun kafin shekarar 1960. An 
sami manazarta adabi wadanda suka gabatar da ayyuka a kanta 
tun daga wajejen 1928 kamar Bladimir Propp daga Rasha 
(1928), Andre Jolles daga Jamus (1930), Lord Raglan (1936), 
Alan Dundes (1964) da sauransu. 


Propp (1928), wanda ya fara bayyana wannan 
makarantar nazari ta tsarin adabi ko kirarsa yana cewa wannan 
nazari ya kunshi bayanin sigar labari ne dangane da ginshikansa 
da kuma haduwarsu da juna. Shi ko Dundes (1964) ya fadada 
wannan hanya ne ta fuska biyu; ta cewa tsarin labari na bisa 
jayayya ne tsakanin daidaituwa ko rashinta wato dai samu ko 
rashi, misali Dodo ya kwashe duk ruwan gari (a tatsuniya) rashi 
ne, amma wani ya kwato wa mutane samarwa ne. fuska ta biyu 
kuwa yana ganin ginshikan adabin labari na iya zama kashi 
hudu. Kamar a tatsuniya za aiya samun: 


- doka 

- saba dokar 

- sakamakon saba doka 
- yunkurin tsira 


Kyakkyawan misali a nan shi ne a Tatsuniyar Gizo da san 
Mutuwa. Kin amsar san shi ne bin doka, amsar kuwa keta doka 
ke nan, dawowar mutuwa wajen Gizo ne sakamakon saba (keta) 
doka, dabarar da Gizo ya yi ita ce yunkurin tsira. 


1.4. 12 Hanyar Nazari ta Awon Baka 


Wannan hanya ta nazarin awon baka hanya ce wadda ta 
kunshi nazarin amsa-amon kari da hawa da saukar murya da 
layuka da diya duk a wakokin baka. Wanda ya Kirkiro wannan 
hanya shi ne, Milman Parry (1935), daga bisani Albert Lord 
(1937, 1950, 1951), Dabid Bynum, Nobi Pazart (1954), Besmer 
(1971), King (1967), Schun (1967) suka biyo baya:5. 


Abubuwan da akan kula da su a wannan nazari sun 
hada da: 


-  Jayukan dan waka, 


- kulli da kari ta hanyar hawa da sauka da saukar 
sauka: 


- amsa-amon kari: 

-  takidi: 

- rerawa, 

- gidan dara na kari, 


-  dasauransu. 


18 Dangane da adabin wakar baka ta Hausa kuwa an sami waxanda suka 
rayar da wannan nazari kamar Xandatti Abdulgadir (1975) da 
Muhammad Sani Ibrahim (1983) da Sa'idu Muhammad Gusau 
(1983,1995,2005) da sauransu. 


Ba a waka kawai ba har a labaru an yi kokarin gwada 
wannan hanya ta bin rukunonin jumloli. 


2 


TARIHIN GINUWAR NAZARI DA FEDE 
ADABIN HAUSA 


Wannan babi ya bibiyi tarihin nazarin adabin Hausa 
dangane da zamunansa mabambanta. An yi tsokaci ta fuskar 
wanzuwar nazarin adabi a al ummar Hausawa tun daga lokacin 
zaman dauri na maguzanci da bayan saduwar Kasar Hausa da 
addinin Musulunci zuwa wannan lokaci da ake ciki. Har wa yau 
an zo da makarantun da ake da su na nazari da koyar da Hausa, 
da manya da kanannan malamai da suka yi fice wajen koyar da 
Hausa. Daga nan aka rufe babin ta kawo jerin gwanon sunayen 
wasu Shahararrun mutane da suka taimaka wajen bunkasawa da 
habaka ayyukan Hausa. 


2.1 Lokacin Zaman Farko (Maguzanci) 


Al'ummar Hausawa zaunanniyar al'umma ce, dadaddiya, 
mai cikakkiyar hanyar rayuwa, mai dadaddun al'adu ingantattu 
wadda a ko da yaushe take kokarin watsi da munanan al'adu. 
Adabin al umma, musamman adabin baka, tare yake tafiya da 
hanyar rayuwa, yana mai sarrafa ta tare da ajiye ta yadda ya 
dace. Ba za a iya tabbatar da lokacin da al'ummar Hausawa ta 
kafu ba, ko a tsakanin malaman tarihi ba a sami daidaitaccen 
ra'ayi ko madogara a kan haka ba. Ana jin yawon farauta da 
tsintar 'ya'yan itatuwa don samun abinci su ne abubuwa na farko 
da Hausawa suka fara yi. Bayan da suka fahimci noma da 
hanyoyinsa ya haifar da zamansu a wuri daya, da samar da 
wuraren zama, da sana'o'i daban-daban. Daga nan ne kuma aka 


sami kirare-kirare da wakokin noma da na sana'o'i da 
tatsuniyoyi da labarum gargajiya da sauran sassan adabin baka. 


Wasu masu bayyana yanayin Kasar Hausa a lokacin 
zaman farko na da'awar mutanen da suke zaune a wannan 
farfajiya Maguzawa ne, masu bauta wa dodanninsu da sauran 
tsafe-tsafensu na gargajiya. Farauta da mayar da hankali bisa 
aladun gargajiya su ne abubuwan da aka rinjaya bisa hidimar 
yin su. A irin wannan lokaci da ba a tabbatar da iya rubutu da 
karatu ba, ba za a iya tabbatar da samuwar wani yanayin nazari 
adabin Hausa ba, musamman a wannan lokaci na kokarin samar 
da ayyukan adabi ne, balle a ce a yi musu nazari. 


2.2 Lokacin Zuwan Musulunci 


Bisa dukan alamu mutanen da suke zaune a kasar Hausa 
kafin zuwan addinin Musulunci ba su iya wani rubutu da karatu 
ba ko kuma a iya cewa, kamar yadda wasu suke gani, ba a 
tabbatar da kyautace iya rubutu da karatu ba. Amma akwai 
bayanin Malam Aminu Kano da yake cewa akwai burbushi da 
alamun Hausawa sun taba iya rubutun Yunananci (Greek). Ya ci 
gaba da cewa a wani lokaci can da daular Yunanawa ta bunkasa 
ta shigo har kasar Hausa, har mutane Girkawa suka sami yawata 
wasu garuruwan kasar Hausa kamar Kano. Daga wannan zuwa 
ne rijiyar Akwa ta sami sunanta, kuma akwai wani rubutu da aka 
yi a harshen Hausa, amma cikin haruffan Girkanci (Greek) a 
gidan kayan tarihi na London. Wannan na nuna watakila 
Hausawa sun yi wani rubutu kafin zuwan Larabci, sai dai bai iso 
gare mu daidai wa daidai ba. 


Musulunci ya shigo kasar Hausa, sannu a hankali a 
manya da kananan garuruwan Hausa bisa ayyanannun lokuta 
har zuwa lokacin da ya game farfajiyar kasar Hausa baki daya. 
Musulunci ya sadu da wannan kasa ta hanyar cinikayya da 
kasuwanci tsakanin mutanen Kasar Hausa da Larabawa ko da 
kasashen Afirka ta Arewa, kota hanyar yake-yake kota shigowar 
malamai sufaye wadanda suka ci gaba da yada shi tare da 
bunkasa shi. A wata ruwaya ana cewa Musulunci ya shiga 
wannan kasa a daidai Karni na na goma sha daya (K11) zuwa na 
goma sha uku (K13). Kungiyoyin mutane masu yawon yada 
addinin Musulunci ko masu kai ziyarce-ziyarce sun shigo 
wannan Kasa tun a wajajen karni na goma sha hudu (K14). Daga 
cikinsu akwai kungiyoyin Fulani daban-daban kamar 
Wangarawa (Mallawa) daga kasar Mali da Torankawa daga 
Futa-Toro cikin kasar Senegal da sauran nau'o'insu. Akwai kuma 
mutane masu yawon yada Musulunci irin su Al-Maghili da Al- 
Sayudi da makamantansu da suka shigo wannan kasa ta Hausa. 


Domin haka, a tsakanin karni na goma sha uku (K13) 
zuwa goma sha bakwai (K17) an fara samun cudanya tsakanin 
al'adun Hausawa da na Larabawa. A wannan lokaci Hausawa sun 
dukufa wajen koyon karatu da rubutu cikin harshen Larabci. 
Bayan da suka gogu, suka kware da rubutu da karatu na Larabci, 
sai suka yi kokari kirkiro rubutun Ajami ta amfani da haruffan 
Larabci. Kamar yadda Farfesa Neil Skinner (1980) ya bayyana an 
fara amfani da matakan kirkiro rubutu na Ajami daga kokarin 
rubuta suna da garuruwa. Daga nan, ya dada bunkasa ta hanyar 
karatun allo. Wasu na ganin rubutun Ajami tsohon abu ne, an 
fara tunaninsa tun a tsakanin karni na goma sha hudu (K14) 
zuwa karni na goma sha biyar (K15) ko karni na goma sha biyar 


(K15) zuwa Karni na goma sha bakwai (K17). Amma wasu na 
fadin rubutun Ajami ya samu ne a wajejen karni na goma sha 
bakwai (K17) zuwa karni na goma sha takwas (K18), wasu kuwa 
sun ce a tsakanin karni na goma sha takwas (K18) zuwa karni na 
goma sha tara (K19). Malam Aminu Kano ya fi ba da goyon baya 
bisa ra'ayin rubutun Ajami ya faru ne tun a wajejen karni na 
goma sha hudu (K14), in ma ba karni na goma sha uku (K13) ba. 


Tun daga lokacin da addinin Musulunci ya shigo kasar 
Hausa da samuwar rubutun Ajami har zuwa karshen karni na 18 
an sami ayyukan habaka adabin Hausa. A wannan lokaci ne aka 
sami bullowar rubutattun wakokin Hausa cikin Ajami inda 
adabin baka ya sami wani sabon nau'i (kishiya) da sunan 
rubutaccen adabi. Malamai irin su Wali Danmasani da Wali 
Danmarina da Muhammadu na Birnin Gwari dan Malam Jibrin 
da Malam Shi'itu dan Abdurra'uf da sauransu ana ganin sun 
rubuta wakokin Hausa cikin ajami a daidai karni na goma sha 
bakwai (K17)19. 


Har zuwa wannan lokaci, nazarin adabin Hausa da 
ma'anar fida ko yin tsokaci bai kankama sosai ba, ba a sami 
hanyar nazari da aka fito da ita ba. 


2.3 Lokaci na Daular Usmaniyya (Karni na 19) 


A tsakiyar karni na goma sha takwas (K18) a daidai 
shekara ta 1754 aka haifi Shehu Usmanu Danfodiyo. Shehu 


19 Domin qarin bayani dubi Hausa a Rubuce: Tarihin Rubuce-Rubuce 
Cikin Hausa (1988) na Ibrahim Yaro Yahaya, shafi na 13-48. 


Usmanu Bafilatani ne daga cikin kabilar Torankawa wadanda 
suka fito daga Futa-Toro ta Senegal. Gidansu gidan ilmi ne, ya 
tashi a tsakanin iyaye da kakanni masu ilmi. Ya koyi ilmi inda 
Allah ya yi masa baiwa da sanin dangogin ilmin addinin 
Musulunci. Saboda ilminsa da tsoron Allah da yake da shi ya sami 
daukaka da shahara, ya kuma sami karbuwa tsakanin al ummar 
da yake a cikinta. A wannan lokaci ya lura da mutane na yi wa 
Musulunci rikon sakainar kashi, sarakunan kasar ba su mayar da 
hankali ga tsayar da adalci tsakanin talakawansu ba, Kasar cike 
take da aikata ayyukan masha'a da sharholiya da wakokin hululu 
na kade-kade da sauransu. Saboda wadannan dalilai da 
wasunsu, Shehu Usmanu da mabiyansa suka yi kokarin tsayar da 
jihadi don tsabtace addinin Musulunci. Sun yi wannan 
gagarumin aiki a tsakanin shekara ta1804 zuwa1810. Bayan da 
aka gama jihadi na yake-yake, sai aka tsayar da daula ta 
Musulunci sahihiya tagari wadda daga bisani aka fi sani da 
Daular Usmaniyya. Daga nan, aka kara wa jihadi karfi ta hanyar 
rubuce-rubuce da fadadawa cikin fannonin ilmin addinin 
Musulunci. 


A wannan daula ta Usmaniyya ayyukan adabin Hausa 
sun dada habaka, duk da yake wasu sassan adabin baka na 
gargajiya ba su sami ci gaba da rayuwa ba. A wannan lokaci 
wakokin Hausa rubutattu cikin Ajami suka sami bunkasa 
matuka, suka sami ranar shanya garinsu. An sami marubuta 
wakoki da yawa, daga cikinsu akwai: 


Shehu Usmanu Danfodiyo 
Abdullahin Gwandu 
Muhammadu Bello 


Muhammadu Tukur 
Abdulsalami Bagimbine 
Isan Kware 
Muhammadu Buhari 
Nana Asma'u 

Abubakar Atiku 

da sauransu 


Rubuta wakoki alokaci najihadi da bayansa wato a karni 
na goma sha tara (K19) ya bazu ba a kasar Sakkwato ba, a'a, har 
zuwa wasu garuruwa kamar Kano da Katsina da Zariya da Daura 
da Bauchi da sauran manyan garuruwan Hausa. 


Bayan rubutattun wakoki, an sami wasu ayyuka kamar 
rubuta littattafai da yi musu sharhi da hudubobi a lokacin sallar 
Juma'a ko tarukan radin suna ko daurin aure. An kuma sami 
marubuta, musamman a majalisun umara'u da kotunan shari'a 
ta fuskar alkalai da wajen malamai a makarantun soraye (na 
zaure) da sauran ayyukan ilmi. 


Nazarin irin wadannan ayyukan kuwa da yi musu ta'aliki 
ya fara bulla ne tsakanin malamai da almajirai da makafi da 
saura masu yin bara. 


Malamai sukan dinga fassara wa dalibansu hakikanin 
matanin wadannan ayyuka ta yadda za su fahimci ma'ana da 
luggar kalmomi irin wadanda suke fitowa na Hausa ko na 
Larabci da ba kowane mutum ya mayyaze (rarrabe) da su ba. 


Ta fuskar almajirai da sauran makafi kuwa suna kokarin 
haddace su ne, musamman wakoki su dinga yin bara da su. A 
lokacin da suke haddar nan sukan tsarma fahimtarsu, ta yi wa 


wakokin sharhi don saukakawa da saurin fahimtar da masu 
sauraro. 


Kamar yadda aka gani kafin zuwa Musulunci adabin 
Hausa ba rubutacce ne ba, adabi ne na baka wanda ake kokarin 
kiyaye shi ta hanyar haddacewa, akan yada shi ta hanyar labarai 
da tatsuniyoyi da rera wakoki da kade-kade da sauransu. Amma 
bayan Musulunci ya bayyana wannan kasa aka sami tasirin 
adabin Larabci kan na Hausawa, sai Hausawa suka sami wani 
sabon adabi rubutacce kari bisa ga wanda suka saba da shi na 
baka, ta hanyar aro labarai da wakokin Larabawa da 
kalmominsu da luggoginsu da ra'ayoyinsu da sauransu aka shiga 
tsara rubutaccen adabi. 


2.4 Lokacin Zuwan Turawa (Karni na 20) 


Bincike ya amince cewa tun wajejen Karni na goma sha 
bakwai (K17) zuwa karni na goma sha takwas (K18) Turawa iri 
daban-daban na bincike da na mishan da na ciniki suka dinga 
shigowa Afirka. Da yawa daga cikin irin wadannan Turawa sun 
shigo kasar Hausa kuma sun yi rubuce-rubuce game da Hausawa 
da al'adunsu da kuma kasar Hausa. A daidai farkon Karni na 
ashiri (K20), a shekarar 1900, Turawan mulkin mallaka suka 
bayyana manufarsu ta kwace mulkin kasar Hausa daga hannun 
'yan kasarta. Kafin mulki ya tabbata a gare su, sai da suka yi yaki 
da wasu garuruwan Kasar Hausa. Gwamna Lugga shi ne ya 
shugabanci rundunar sojan Turawan Ingilishi na Sarauniya. A 
shekarar 1903 ne suka tsayar da mulkinsu bayan cinye daular 
Usmaniyya mai hedikwata a Sakkwato. Turawan mulki sun zo da 
shirye-shirye irin nasu da dama, daga cikinsu ne suka kawo wa 


wannan Kasa yanayin rubutun boko ta amfani da bakaken 
Ingilishi, suka kafa makarantu don koyar da rubutu da karatu na 
sha'anin boko, suka zo da hanyoyin tsarin mulkinsu da kuma 
wasu dangogin ilmi daban-daban. 


2.4.1 Ayyukan Turawa Game da Adabin Hausa 


Turawa sun fi mayar da hankali ga samar da littattafan 
zube na kagaggun labarai da aikace-aikacen fassara, musamman 
littattafan da za a yi amfani da su wajen koyarwa a makarantu. 


Amma Turawan mishan da na ciniki tun a wajejen karni 
na goma sha takwas (K18) ne suka fara tattara adabin Hausa, 
musamman na baka, suka ari yanayin rubutunsu na boko suka 
rubuta su a ciki. Daga cikin rukunin Turawan na farko da suka yi 
wannan aiki akwai Park da Clapperton da Robinson da Bath da 
Neibuhr da Schon da Frank Edger da R.S. Fletcher da R.S. Rattary 
da sauransu. 


- J.F. Schon shi ne wanda ya fara tattara adabin Hausa ya 
yi rubutu a kansa, kuma shi ne ya fi Turawan da suka zo Kasar 
Hausa shahara a harkar tattara adabin Hausa, ya wallafa 
littattafai shahararru har guda goma sha biyar (15), daga cikinsu 
akwai: Magana Hausa da African Proberbs da Tales and Historical 
Fragments. 


- C.H. Robinson kuwa ya rubuta: Specimens of Hausa 
Literature a shekarar 1896. 


- Frank Edger (1911) Littafi na Tatsuniyoyi na Hausa, Belfest. 


- R.S. Fletcher (1912) Hausa Sayings and Folklore, London. 


- R.S. Rattary (1913) Hausa Folklore (Kundaye Biyu), OUP 
London. 


-AJ.N. Tremoarne (1913): Hausa Supersititition and Customs, 
Frank Cass. 

A farkon al amari, yawancin ayyukan da Turawa suka yi 
sun gabatar da su ne cikin harshen Turanci, sannan ba tare da 
bayyana ainihin tushen bayanansu ba. Ta irin wannan bincike 
ne, Skinner (1980) ya rarraba labarun Hausa zuwa nau'o'i kamar 
haka: 


Labaran dabbobi: 

Labarun nishadi da ban dariya, 
Labarun da'a da tarbiyya; 
Labarun hulda da zaman iyali; 
Almara: 

Labarun hukunci da sulhu: 
Labarun jaruntaka da sauransu. 


Yahaya (1988) ya bayyana haka, kuma ya dada ayyana 
cewa tun daga tsakiyar karni na goma sha tara (K19) har zuwa 
farkon karni na ashirin (K20) an tattara adabin Hausa kamar 
haka: 


Labaran Zube- 1220 


Karin Maganganu (Zantukan Hikima) - 3212 


Kacici-Kacici- 182 
Sauran tarkacen adabin Hausa - 603 


Ta wannan hanya ce aka gabatar da ayyuka da yawa a 
kan adabin Hausa, har aka sami damar kwatanta azuzuwa da 
sigogin adabin Afirka baki daya. Daga nan kuma Turawa suka 
kirkiro hanyoyi da dabarun nazarin adabi wadanda da sannu- 
sannu suka game duniya. Daga cikin Turawan da suka shahara a 
wannan fage akwai R.M. Dorson (1972) da Finnegan(1970) da 
Ruth da sauransu. 


2.5 Ayyukan 'Yan Kasa a Makarantu 


Kafin zuwan Turawa da mulkinsu na mallaka an sami 
Hausawa suna rubuta Hausa ne ta hanyar rubutun ajami. Amma 
zuwan Turawa wannan kasa ya kawo wani Kari ga rayuwar 
Hausawa, musamman ta yadda suka kirkiro rubutun bokon 
Hausa daga haruffan Ingilishi irin na Romawa. Daga nan 
Hausawa suka rungumi wannan sabon ilmi aka mayar da hankali 
ga koyonsa. Bayan da aka kware a cikin rubutun boko, sai 
Hausawa da yawa suka shiga rubuce-rubuce cikin boko. Kenan 
daga cikin abubuwan da zuwan Turawa ya kawo dangane da 
rayuwa wadanda suka shafi tunanin Hausawa da rubuce- 
rubucensu akwai kafa makarantu tun daga na koyon ilmin yaki 
da jahilci da aka shirya don koyar da iya rubutu da karatu da 
sha'anin mulki, da na Firamare, daga bisani, zuwa na sakandare 
da jami'o'i. 


Turawa sun kafa makarantu na farko a manyan 
garuruwan Kasar Hausa kamar Sakkwato (1906) da Zariya 


(1907) da Kano (1909). Harshen da aka yi amfani da shi wajen 
koyarwa shi ne harshen Hausa. An ci gaba da inganta hanyar 
rubutun boko ta farko wadda su Schon suka kirkiro, sannan aka 
yi yekuwar samar da littattafan Hausa don koyarwa tun daga 
shekarar 1933. A wannan lokaci aka karfafa rubutun zube na 
kagaggun labarai (1930-1959), aka kakkafa hukumomi na 
habaka rubuce-rubuce kamar Hukumar Fassara da Hukumar 
Talifi da Kamfanin Gaskiya da Hukumar NORLA da sauransu. Har 
wa yau an yi kokarin shirya gasa tsakanin ‘yan kasa marubuta. 
An samar da littattafai da yawa kamar su Ruwan Bagaja da Shehu 
Umar da Jatau na Kyallu da Magana Jari Ce, da Gandoki da Ikon 
Allah da Dare Dubu da Daya da Hausawa da Makwabtansu da 
sauran littattafai masu yawa. 


Duk da wannan matsayi da adabi ya samu na ci gaba da 
bunkasa bai da wata tsararriyar hanya ta nazari wadda ta wuce 
koyon rubutu da karatu da tattara ayyukan adabi. Shi wannan 
nazari bai kankama ba sai bayan da aka kafa jami'o'i, musamman 
bayan bude Jami'ar Ahmadu Bello a Zariya (1960) da Kwalejin 
Abdullahi Bayero a Kano (1960). 


2.5.1  Makarantar Kano, Jami'ar Bayero 


Wannan makaranta ta Kano an fara bude ta ne a 
shekarar 1960 da sunan Kwalejin Ahmadu Bello. A shekara ta 
1962 aka mayar da ita karkashin Jami'ar Ahmadu Bello Zariya, 
sai kuma aka juya mata suna zuwa Kwalejin Abdullahi Bayero. A 
1975 ta sami wani bangare na matsayin jami'a, amma a 1977 ta 
zama cikakkiyar jami'a da sunan Jami'ar Bayero, Kano. 


Turawa su ne suka fara koyar da Hausa a wannan 
makaranta inda suka nuna sha'awarsu ga nazarin harshen Hausa 
a fannoninsa mabambanta, musamman harshe da adabi da 
wasan kwaikwayo. Wannan ya sa koyar da Hausa ya zamanto 
cikin harshen Ingilishi, maimakon harshen Hausa. Kuma ga 
Ingilishi shi ne harshen da gwamnati take amfani da shi a 
Nijeriya. Jami'ar Bayero ta zama cibiyar farko ta nazari da koyar 
da Hausa. Koyar da Hausa cikin harshen Ingilishi ya ci gaba har 
zuwa wajejen 1970 zuwa1974 inda wasu masu nazarin Hausa 
'yan kasa suka fara tunanin sauyi. Daga nan ne aka shiga fassara 
wasu kalmomi, musamman na fannin adabi zuwa Hausa. A 
shekarar 1972 Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya ta shirya wani 
taro inda ta gayyaci ra'ayoyin mutane game da yadda za a fassara 
wasu kalmomin da ake amfani da su wajen nazarin adabin 
Ingilishi da na Larabci. Malamai da suka ba da gudunmuwa a 
wannan lokaci sun hada da Farfesa Dalhatu Muhammad wanda 
ya rubuta makala mai suna “A Bocabulary of Literary Terms in 
Hausa" wadda aka buga a cikin Harsunan Nijeriya III a 1973. 
Farfesa M.K.M. Galadanci ya yi kokarin fassara kalmomin 
nazarin da za a rika amfani da su wajen nazarin nahawu da 
nazarin karin waka. Farfesa Dandatti Abdulkadir ya taimaka 
wajen samar da kalmomin nazarin adabin Hausa. Farfesa Bello 
Sa'id da Farfesa Abdulkadir Dagambo sun taimaka ainun wajen 
samar da kalmomin nazarin adabin Hausa, musamman fannin 
nazarin rubutacciyar waka da hanyoyin yi mata fida ko tarke. 
Wannan Jami'a ta Bayero Kano ta taka muhimmiyar rawa ainun 
wajen koyar da Huasa. An sami 'yan kasa wadanda suka zama 
malamai suka kuma taimaka wajen wannan aiki har ake ganin su 
ne suka zama iyaye na nazarin harshe da adabi da al'adun 


Hausawa. Za aiya karkasa wadannan malamai zuwa zanguna da 
rukunoni mabambanta kamar haka: 


(i) 


(ii) 


Rukunin Turawa 


Farfesa D.W. Arnott 

Farfesa Neil Skinner 

Farfesa M. Hiskett 

Farfesa Russel G. Schun 

Linda Dresel 

Farfesa Krishna Rayan 

Farfesa Grahm Furniss 

Farfesa Carnirou 

Farfesa Fremont Edward Besmer 

Farfesa Philip Jaggar 

Farfesa Kirk-Greene 

Farfesa Paul Newman, Shugaban fassaro kalmomin 
nazari daga Ingilishi da Larabci zuwa Hausa 

Dr. Rodana Ma Newman 


'Yan Kasa Rukuni na Daya (1964-1970) 


Farfesa M.K.M. Galadanci - Harshe 
Farfesa Dalhatu Muhammad - Adabi 
Farfesa Dandatti Abdulkadir - Adabi 
Farfesa Dauda Bagari - Harshe 
Farfesa Abba Rufa'i - Harshe 

Mal. Isa Ahmad Kurawa - Harshe 
Farfesa Ibrahim Mukoshy - Harshe 


Malam Gidado Bello - Adabi 


(iii) 


(iv) 


(v) 


'Yan Kasa Rukuni na Biyu (1970-1972) 
Farfesa Ibrahim Yaro Yahaya -Adabi da Al'adu 


'Yan Kasa Rukuni na Uku (1973-1975) 


Farfesa Bello Ahmad Salim - Harshe 

Farfesa Abdulkadir Dangambo  - Adabi da Al'adu 
Farfesa Bello Sa'id - Adabi 

Dr. M.M. Garba - Harshe 

Dr. Ahmadu Bello Zariya - Harshe 

Farfesa Usman Hassan - Adabi da Al'adu 
Farfesa Ma'azu Sani Zariya - Harshe 

Dr. Habib Ahmad Daba - Adabi 

Farfesa Abdu Yahya Bichi - Adabi da Al'adu 
Farfesa Maikudi Karaye - Adabi 


'Yan Kasa Rukuni na Hudu (1976/1980) 
Malam Muhammadu Sani Ibrahim - Adabi da Aladu 
Malam Muhammad Balarabe Umar - Adabi da Al adu 


Dr. Sammani Sani - Harshe 

Farfesa Isma'ila Junaidu - Harshe 

Malam Habibu Sani Babura - Harshe 
Malam Muhammad Wada Hamza - Adabi 

Mal. A.G. Dantsoho Abdullahi - Harshe 

Mal. Abdullahi Umar Kafin Hausa - Adabi da Al'adu 
Dr. Tanimu Musa 'Yar-Adua - Adabi da Al'adu 


Dr. Usman Usaini Fagge - Harshe 


Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau - Adabi da Al'adu 


Dr. Ahmad Magiji - APada da Adabi 
Malam Muhammad Babanzara 

Hassan -Adabi 

Farfesa Isa Mukhtar -Adabi 


Bayan wadannan akwai wasu rukunonin malamai 'yan 
kasa wadanda suka biyo baya da za a iya ambata da rukuni na 
biyar(1981 zuwa yau): 


Dr. Abdullahi Bature - Harshe 


Farfesa Mukhtar Abdulkadir Yusuf  - Harshe 


Dr. Aminu Lawan Auta - Adabi 
Dr. Aliyu Musa - Adabi 
Dr. Muhammad Tahar Adamu -AYadu 
Dr. Aliyu Mu'azu -AYadu 
Dr. Umma Ado Abbas -AYadu 
Dr. Hafizu Miko Yakasai - Harshe 
Dr. Yakubu Magaji Azare -Harshe 


Dr. Halima Abdulkadir Dangambo -Adabi 


Malam Abdurra'uf Tukur - Adabi da AYadu 


Malam Murtala Garba Yakasai -AYadu 


Daga cikin wadannan rukunoni na masu nazari a Jami'ar 
Bayero akwai wadanda suka fi mayar da sha'awarsu bisa nazarin 
waka dada rubutacciya ce ko ta baka wasu kuma sun dauki sassa 
na adabin zube na baka ko rubutacce suka dada baza himma a 
kai. Wasu kuma sun dauki sashen wasan kwaikwayo suka 
zurfafa bincike a cikinsa. Daga cikinsu akwai: 


Farfesa Dandatti Abdulkadir - Nazarin Sigogin Waka 
Farfesa M.K.M. Galadanci - Nazarin Karin Waka 


Farfesa Dalhatu Muhammad - Nazarin Waka 


Farfesa Abdulkadir Dangambo - Nazarin Adabin 
Hausa 

Farfesa Bello Sa'id - Nazarin Waka 

Malam Muhammadu 

Sani Ibrahim - Nazarin Adabin Baka 

Malam M. Balarabe Umar - Nazarin Waka 

Farfesa S. M. Gusau - Nazarin Adabin Baka 

Dr. Ahmad Magaji - Nazarin Adabi da Al'adu 

Dr. T.M. 'Yar-Aduwa - Nazarin Wasan 
Kwaikwayo 


Farfesa Isa Mukhtar - Nazarin Kagaggun Labarai 


da sauransu 


2.5.2 Makarantar Zariya 
Jami'ar Ahmadu Bello Zariya (1975-) 


Jami'ar Ahmadu Bello Zariya ita ce ta zama ta biyu a 
fannin bukasa koyar da harshen Hausa da adabi da al'adu a 
karkashin Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya da na Afirka 
wanda aka kafa a shekarar 1975. Wannan sashe ya mayar da 
hankali wajen koyar da Hausa, musamman fannin adabin baka 
inda har aka rayar da wani bangare da ake kira Taskar Fasahar 
Baka?0 . Komawar Farfesa Dalhatu Muhammad daga Jami'ar 
Bayero, Kano zuwa wannan sashe ya taimaka ainun, musamman 
yadda nazarce-nazarce da kirkire suka dada yawaita. Daga cikin 
malamai na wannan makaranta akwai: 


Farfesa Dalhatu Muhammad - Adabi 

Farfesa Muhammad Hambali Jinju - Harshe 

Dr. A.B. King - Adabi 

Mal. Gidado Bello - Adabi 

Mal. Rabi'u Muhammad Zarruk - Harshe 

da Adabi 
Mal. Abubakar A. Kafin Hausa - Adabi 
Dr. Bello Yaro Sodangi Alhassan - Harshe 


2 Wato Oral Decumentation Centre, Department of Nigerian and 
African Languages,Ahmadu Bello University, Zaria. 


Mal. Adamu Ibrahim Malumfashi 
Dr. Magaji Tsoho Yakadawa 
Farfesa Munnir Mamman 

Dr. Abdullahi Garba Wurma 


Farfesa Umaru Balarabe Ahmed 
AYadu 


Fafesa Muhammad Lawal Amin 
Dr. Salisu Garba Kargi 

Malama Rabi Garba 

Mal. Rabi'u Muhammad Tahir 
Malama Hauwa Muhammad Bugaje 


2.5.3 Makarantar Sakkwato 


- Adabi da Al'adu 
- Adabi 

- Harshe 

-Harshe 


21 - Adabi da 


- Adabi 

- Harshe 

-Harshe da Adabi 
-Harshe da Adabi 
-Adabi 


Jami'ar Usmanu Danfodiyo Sakkwato (1975-) 


Wannan Jami'a ta Usmanu Danfodiyo an bude ta ne a 
shekarar 1975. Ita ma ta bayar da muhimmiyar gudunmuwa 
wajen nazarin adabin Hausa. Yawancin malamai na wannan 


Jami'a sun yo kaura ne daga Jami'ar Bayero ta Kano ko kuma sun 


yi karatu a cikinta. Daga cikinsu akwai: 


21 Farfesa U. B. Ahmed a wajejen 2007 bayan da aka buxe Sashen Koyar 
da Hausa a Jami'ar Jihar Kaduna, sai aka nemi ya shugabance shi don 


ya 
yi masa fandisho mai nagarta. 


Adabi 


Farfesa Ibrahim Mukoshy 


Farfesa Muhammad Dauda Bagari 
Farfesa Muhammad Hambali Jinju 
Farfesa M. Hiskett 

Farfesa Haruna Abdullahi Birniwa 
Farfesa Abdullahi Bayero Yahya 
Farfesa Atiku Ahmed Dunfawa 
Farfesa Ibraham M. A. Malumfahsi 
Farfesa Aliyu Muhammad Bunza 
Farfesa Salisu Ahmed Yakasai 
Mal. Mahbub Amin Alkali 

Mal. Dayyabu Miko Diso 


Dr. Hamza A. Ainun 


Mal. Ahmed Abdullahi Sokoto 
Dr. Ibrahim S.S. Kontagora 


Dr. Bello Bala Usman 


- Harshe da 


- Harshe 


- Harshe 


- Adabi 


- Adabi 


- Adabi 


- Adabi 


- Adabi 


- AYadu 


- Harshe 


- Adabi 


- Harshe 


- Adabi 


- Adabi 


-AYadu 


- Adabi 


da sauransu 


A wannan Jamia akwai manyan sassa na bunkasa 
nazarin harshen Hausa da adabi da al adu guda uku wato Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya da Cibiyar Nazarin Hausa da 
Hukumar Fassara ta Jekadiyar UNESCO. 


2.5.4 Makarantar Maiduguri 
Jami’ar Maiduguri (1975-) 


An kafa wannan jami'a ta Maiduguri a shekarar 1975, ita 
ma an bude Sashen Koyar da Ilimin Harsuna a cikinta. Daga cikin 
manazarta na wannan makaranta akwai: 


Farfesa Abdulhamid Abubakar - Harshe 
Farfesa Ahmad Baba Tela - Harshe 
Farfesa Andrew Haruna -Harshe 
Farfesa Mustapha Abba -Harshe 
Dr. Muhammad Mu'azu -Harshe 
Farfesa Balarabe Zulyadaini - Adabi 

Dr. Garba Adamu -Adabi 

Dr. Ai'sha Iya Muhammad -Harshe 
Farfesa Muhammad Munkaila -Harshe 


Mal. Rabi'u Musa - Adabi 


Mal. Buhari Ibrahim Maigari - Adabi da 
Harshe 


Mal. Muhammad Shu'aibu -Adabi 
Mal. M. Abdulwahab -Adabi 
2.5.5 Sauran Makarantu 


Bayan wadannan manyan makarantu da suka kafu a 
jami'o'in Kano da Zariya da Sakkwato da Maiduguri, akwai wasu 
kananan makarantun nazarin harshe da adabi da al'adun Hausa 
wadanda suka biyo sawunsu. Akwai ma'aikatun ilimi a jihohi da 
manyan makarantun horon malamai da kwalejojin ilimi da 
makarantun share fagen shiga jami'a da sauransu. Daga cikin 
malaman da suka fito fili a irin wadannan makarantu akwai: 


Alhaji Garba Sa'ad (Ma'aikatar Ilmi, Kano) -Adabi 
Mal. Alhassan M. Dawaki (Ma'aikatar Ilmi, Kano) -Adabi 


Mal. Yusuf Yunusa (Ma'aikatar Ilmi, Kano) -Adabi da Al'adu 


Malam Salisu A. Sadi (F.C.E (T), Gusau) - Harshe 
Malam Haruna Bungudu (F.C.E (T), Gusau -AYadu 
Malam Sani Aliyu Soba (F.C.E (T), Gusau - Adabi da Harshe 


Mr. Calbin Y. Garba (Kwalejin Ilmi, Kano) -Harshe da Adabi 


Mal. Abdullahi Hamma Misau (Kwalejin Ilmi, Azare) - 
Harshe 


Mal Ja'afaru Ayuba (Kwalejin Fasaha, Katsina) -Harshe 
Dr. Garba M. Gital (Bauchi) -Harshe 
Mal. Bashir Ibrahim Sharifai (Ma'aikatar Ilmi, Kano) -Adabi 

Mal. Usman Abdullahi Binanci (Kwalejin Ilmi, Sakkwato) -Harshe 


Dr. Aliyu Muhammad Ambursa 
(Kwalejin Ilmi,Sakkwato) -Adabi da Harshe 


Mal. Umaru Zagga (Kwalejin Ilmi, Sakkwato) -Harshe da Adabi 


Malama Zahra'u Ibrahim Waya 


(Polytechnic Kaduna) - Adabi 
da Harshe 

Mal. Umaru Rabi'u Dankiri - Adabi 

Mal. Ibrahim Garba Satatima (F.C.E, Kano) - Adabi 

Mal. Abdullahi Asiru (ASIL, Kano) -Adabi da Al'adu 


Mal. Aliyu Hudu Sulaiman 
(Kwalejin Ilmi, Kumbutso) -Adabi da Al'adu 


Mal. Usman Ibrahim (Kwalejin Fasaha, Sokoto) -Adabi da 
Al'adu 


Mal. Danjuma Maigari Salihu - Adabi 


da sauransu 


Daga bisani kuma an bubbude wasu jami'o'i a wasu 
jihohin Nijeriya wadanda wasu daga cikinsu suka kakkafa sassan 
koyar da harshen Hausa. Daga cikin wadannan jami'o'i sababbi 
akwai Jami'ar Musulunci ta Katsina da Jami'ar Jihar Katsina da 
Jami'ar Jihar Nassarawa da Jami'ar Jihar Kabi da Jami'ar Jihar 
Kaduna da sauransu. Ga sunayen wasu malamai da suke 
koyarwa da nazarin Hausa a wadannan Jami o'i: 


Malam Muhammad Bashir Yusuf, 
Jami'ar Jihar Nassarawa - Adabi 


Malam Bashir Aliyu Sallau Safana, 
Jami'ar Jihar Katsina -AYadu 


Malam Aminu Galadima Jatagarawa 


Jami'ar Jihar Katsina -Harshe 
Malam Mustapha Shu'aibu 
Jami'ar Jihar Katsina -Adabi 


da sauransu 


Daga cikin wadannan shahararrun manazarta ne aka 
sami wadanda suka gina tare da dada rayar da makarantun 
nazarin adabin Hausa, suka kuma bullo da dabaru da hanyoyin 
yi wa adabi nazari da tsokaci da tarke da fida da ta'aliki da sharhi 
na zamani. Su wadannan hanyoyin nazari na zamani da aka fito 
da su a makarantunsu daban-daban sun Kunshi sanabe-sanabe 
da kakale-kakale da tsokace-tsokace da nufin ayyana kyawon 
adabin Hausa ko muninsa, zakinsa da balagarsa da karsashinsa 
ko dacinsa da laminsa. 


Mazauwa nazarin adabin Hausa sun yi la'akari da 
hanyoyin nazarin adabin Larabawa da na Turawa, sannan da 
tasirin zamananci bisa adabin kansa da sauransu suka Kirkiro 
hanyoyinsu. Amma saboda rashin musayar ra'ayoyi sosai da 
sosai akan sami bambance-bambance tsakanin wadannan 
hanyoyin nazari na wadannan malamai. Ta haka ne kusan 
kowane manazarci ya fi dogara ainun bisa hanyar nazarin da ya 
shimfida. Ba a sami daidaito bisa ga wadannan hanyoyi da 
kalmomin nazarin adabin da ake amfani da su a makarantu ba, 
sai daga bisani22. Akwai kuma wasu muhimman matakan 
nazarin adabin Hausa da yawancin manazartan farko da na 
yanzu suka amince da su kuma suna amfani da su. 


2 A halin yau (2008) an sami tsararriyar hanya ta nazarin rubutacciyar 
waka wadda Farfesa Abdulgadir Xangambo ya shirya tun da jimawa 
a 
littafi mai suna Xaurayar Gadon Fexe Waka (Sabon Tsari) 2007. Akwai 
kuma littafin Jagoran Nazarin Wakar Baka (1995) wanda Sa'idu 
Muhammad Gusau ya tattara dabaru da hanyoyin nazarin wakar 
baka 
a cikinsa. Malam Tanimu Musa'Yar-Aduwa shi kuma ya shirya hanyar 
nazarin wasan kwaikwayo na Hausaa littafi mai suna Wasan 
Kwaikwayo na Hausa: Yanaye-Yanayensa da Sigoginsa (2008). Sai 
kuma Farfesa Isa Mukhtar ya tsara hanyar nazarin gagaggun labarai 


littafi mai suna Jagoran Nazarin Jagaggun Labarai (2004). Duka 
waxannan ayyuka gari ne a kan ayyukan da ake da su dangane da 
kalmomin nazarin adabi da harshe da al'adu da suka haxa da littafin 
Kevavvun Kalmomin Nazarin Hausa ( Hausa Metalanguage ) da “A 

Vocabulary of Literary Terms in Hausa” a cikin Harsunan Nijeriya III 
(1973) da sauransu. 


2.6 


Wasu Manazarta Adabin Hausa 


Wasu daga cikin malaman da suka taimaka wajen fito da 


hanyoyi da dabarun nazarin adabin Hausa sun hada da: 


Farfesa Dalhatu Muhammad - Nazarin waka, tare 
da kalmomin Nazarin adabi 


Farfesa M.K.M. Galadanci - Nazarin karin waka 


Farfesa Dandatti Abdulkadir - Nazarin waka 
Farfesa Ibrahim Mukoshy - Nazarin Adabin baka, 
musamman tatsuniya 
Farfesa Ibrahim Yaro Yahaya - Nazarin adabi 
Farfesa Bello Sa'id -Nazarin waka 
Farfesa A. Dangambo -Nazarin Adabi. Ya fito da: 
-Gadon Fede Waka 
-Daurayar Gadon Fede Waka 
-Gadon Fede Adabin Hausa 
Dr. A.B. King - Nazarin wakar baka 
Mal. M. S. Ibrahim -Nazarin Adabi da aladun Hausawa 
Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau - Nazarin wakar baka, 
ya fito da Jagorar Nazarin Wakar 
Baka wanda ya kunshi dabaru 
da 
hanyoyin fede wakar baka ko yi 
mata tarke da tsokaci 
Farfesa Abdullahi Bayero Yahya - Nazarin waka 
rubutacciya da ta baka 
Farfesa Isa Mukhtar - Nazarin Kagaggun Labaran Hausa 
Malam T.M. Yar-Aduwa - Nazarin Wasan Kwaikwayo na 


Hausa 


2.7 Wasu da Suka Bunkasa Ayyukan Hausa 


Wasu daga cikin shahararrun mutane, masana da 
manazarta da masu kishin harshen Hausa wadanda suka samar 
tare da habaka ayyukan inganta Hausa sun hada da: 


Sarkin Daura Alhaji Muhammadu Bashar 
Sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Abdullahi Bayero 
Sheikh Abubakar Mahmud Gumi 

Sheikh Muhammad Nasiru Kabara 

Sheikh Dahiru Usman Bauchi 

Malam Yahaya Gusau 

Sheikh Halliru Binji 

Alhaji Dr. Abubakar Imam 

Alhaji Na'ibi Sulaiman Wali 

Alhaji Yusufu Maitama Sule, Danmasanin Kano 
Waziri Alhaji Junaidu 

Malam Bello Daura 

Liman Muhammadu Daura 

Alhaji Usman Muhammad Daura 

Alhaji Mudi Sipikin 

Alhaji Akilu Aliyu 

Alhaji Bello Alkanci 

Alhaji Bello Gidadawa 


Alhaji Abubakar Liman 

Alhaji Dr. Mamman Shata 

Alhaji Hayatu Hussaini 

Alhaji Yusufu Ladan 

Alhaji HaliluAhmed Getso 

Alhaji Dr. Danmaraya Jos 
Farfesa Abdallah Uba Adamu 

Dr. Yusuf Adamu 

Alhaji Aliyu Namangi 

Alhaji Inuwa-Hausa By T.B. 
Madam Jean Boyd 

Alhaji Ahmadu Ingawa 

Alhaji Abubakar Ladan 

Alhaji Umaru Dembo Zariya 
Alhaji Kasimu Yaro 

Samanja Alhaji Usman Baba Fategi 
Alhaji Ladan Kwantagora 

Hajiya Harira Kaciya 

Alhaji Ibrahim Mandawari 
Malam Rabi'u Musa 

Malam Ado Ahmad Gidan Dabino 
Alhaji Aminu Ladan Abubakar, ALAN WAKA 
Alhaji Sadik Zazzabi 

Hajiya Fati Nijar 


Hajiya Maryam Fantimoti 

Malam Ibrahim Alkaulahi, Mai Kalmomin Waka 
Maiwaka, Nazir M. Ahmad 

Hajiya Maryam A. Baba 

Malam Hafiz Abdallah, Mai Kalmomin Waka 


da sauransu 


3 


DABARU DA HANYOYIN NAZARIN 
ADABIN HAUSA DAGA MANAZARTA 
DABAN-DABAN 


Malamai da yawa da za a kira masana adabin Hausa sun 
ba da muhimmiyar gudunmuwa wajen kirkiro tare da samar da 
tubalai da matakai na nazari tun daga lokacin fassaro kalmomin 
nazari daga wasu harsuna kamar Larabci da Ingilishi har zuwa 
fito da matakai da hanyoyin fidar adabi. Sannan kuma an sami 
dalibansu suka ci gaba da bibiyar wannan aiki, suna dada fadada 
shi da inganta shi da bunkasa shi. Kokarin wannan babi shi ne 
ruwaito himmace-himmacen da masu nazarin adabin Hausa 
suka aiwatar daga makarantunsu mabambanta. An kawo 
taimakawar da kowane manazarci ya bayar dangane da 
hanyoyin yi wa adabi fida ko tarke ko tsokaci. A halin yanzu 
akwai hanyoyin nazarin adabin Hausa da yawa, amma za a kafa 
misalai daga wadannan23: 


3.1 Farfesa Dalhatu Muhammad-Zariya 


Farfesa Dalhatu Muhammad yana daya daga cikin 
shahararru kuma gogaggun manazarta harshen Hausa na farko 
'yan kasa da suka ba da dukkan rayuwarsu wajen rayar da 
wannan harshe. Ya taimaka ainun wajen rayar da nazarin adabin 
Hausa fiye da duk yadda ake zato. Shi ne na farko da ya fara 
fassara kalmomin nazarin adabin Hausa daga Ingilishi da 
Larabci zuwa Hausa, sannan ya rattaba su daki-daki a rubuce, 


23 A wannan aiki an kira waxannan hanyoyi da sunayen malamai wato 
masana waxanda suka girgiro su ko suka zavo su suka inganta aiki da 
su. 


bisa nagartaccen tsari. A wajensa ne aka fara ganin yadda za a 
rarraba adabin Hausa kansa zuwa sassansa mabambamta ta yi 
wa kalmar adabi doriya a gabanta. Ta haka ne aka sami adabin 
Hausa da adabin gargajiya da adabin zamani da adabin baka da 
adabin takarda da adabi rubutacce da adabin ka da adabin raha 
da sauransu??. Kalmomin nazarin adabin Hausa da ya yi ruwa, ya 
yi tsaki, ya shugabanci masana adabin Hausa wajen kirkiro su da 
tattaro su, da suka shafi waka da zube da wasan kwaikwayo, an 
fito da su a takarda mai suna ' A Bocabulary of Literary Terms in 
Hausa’ a cikin Harsunan Nijeriya III, CNHN, shekarar 1973 (shafi 
na 1-11). 


Wannan gwaron kokari da ya yi, ya ba shi damar fito da 
wasu dabaru wadanda za a iya amfani da su a zakulo hikimomin 
da suke kunshe a adabin Hausa, na waka ko na zube ko na wasa. 
Shi kansa ya yi amfani da wadannan dabaru a ayyukan?? da ya 


24 A halin yau (2008) wasu manazarta na jujjuya wannan xoriya yadda 
ta 
Kama kamar adabin waka da adabin zube da adabin wasa da adabin 
baka na zube da sauransu da yawa. 
25 Wasu daga cikin ayyukan wannan masani sun haxa da “ Sharhin 
Hausa 
mai ban Haushi' a cikin Harsunan Nijeriya III (1973:46-67), da 
‘Structural Tension in Poetry: Case Note on Enjambment and Run-on 
in 
Hausa’ a cikin Harsunan Nijeriya VIII (1978:79-90), da Interaction 
Between Oral and the Literate Traditions of Hausa Poetry’ a cikin 
Harsunan Nijeriya IX (1979:85-90), da ‘ Zumunta Tsakanin Marubuta 
Wagogin Hausa’ a cikin Harsunan Nijeriya X (1980:85-102), da 
‘Introduction to Nigerian Literature’ a cikin Modern Language 
Literature (1971,Evans & Unilag: 53-63), da Waka Bahaushiya' a 
cikin Studies in Hausa Language and Literature (1978:47-62), da 
sauransu da yawa. 


gabatar daga lokaci zuwa lokaci. Daga cikin hanyoyin yi wa adabi 
tarke da ya z0 da su akwai: 


Hanyar Nazarin Waka: 


Farfesa Dalhatu Muhammad ya fito da hanyoyin da za a 
yi amfani da su wajen nazarin waka tun a daidai shekara ta 
1972/73 kamar haka: 


- Tarihin mawallafi ko makadi 

- Jigon waka da warwararsa 

- Salon sarrafa harshe 

- Tsarin waka 

Wadannan su ne muhimman matakan waka da ya fara 
fitowa da su a matsayin somin tabi, amma ya yi musu bi ta da 
kulli da wasu kannan matakan nazari a karkashin kowane 
babban mataki kamar haka: 


Jigo da warwararsa: 


Jigo ya kunshi fito da manufar waka da warware 
abubuwan da ta kunsa daki-daki. 


Salon sarrafa harshe: 


A karkashin salon sarrafa harshe yakan duba wadannan 
abubuwa da suka hada da: 


Karangiya Bakin Kalmomi 
Amsa-kama?? Hausantarwa 

Tamka27 Tsofaffin Kalmomi 
26 Wato Ideophone 


27 Wato Simile ko tashbihi 


Mutuntarwa28 Karya Dokar Nahawu 


Kamance2? Karin harshe 
Dinki30 Sabi-Zarce 31 
Zango Siffantawa 
Kwalliya 

Adon harshe: 

Tamka Mutuntarwa 
Karangiya Kamance 
Rayarwa Siffantawa 
Kwalliya 


Tsarin Waka (Tsari) 


- Baiti/Baitoci (Rubutacciyar Waka): 
Kwar daya 

'Yar tagwai (kwar biyu) 

'Yar uku (kwar uku) 

'Yar hudu (kwar hudu) 

'Yar biyar (kwar biyar) 

Tahamisi 

-Da/Diya (wakar baka) 

- Amsa-Amon Harafi 


2 Wato Personification 
2 Metaphor ko Isti'ara 
30 Enjambment. Wannan wata dabara ce ta sadar da sago daga wani 
baiti 

zuwa wani baiti da yake biye. 
31 Wato Run-on. Shi ne sadar da sago garami daga wani layi zuwa 
wani 

layi. Wannan ita ce dabara ta gangara a wajen Farfesa Xangambo. 


- Amsa-Amon Kari 

- Bismilla da Tamat?2 
- Tsarin Baiti 
-Yawan Baitoci 


- Karin Magana, musamman na gargajiya, da tasirin karin 
wakokin 
baka a kan rubutattun wakoki. 


Wannan mashahurin masani, manazarci Farfesa Dalhatu 
Muhammad ya kara ciyar da rumbun adabin Hausa, musamman 
nazarin waka, gaba ya dada fadada shi ta la'akari da sababbin 
abubuwa, kirkiraru ko kuma fassararru. 


3.2 Farfesa M.K.M. Galadanci-Kano 


Farfesa M.K.M. Galadanci yana daya daga cikin 
mashahurran masana harshen Hausa da adabinsa na farko daga 
cikin 'yan kasa wadanda suka bayar da gagarumar gudunmuwa 
a rayar da harshen Hausa. Baya ga taimakawar da ya yi wajen 
fassaro kalmomin nazarin harshe da nahawu da adabi, ya yi 
kokarin fito da nazarin karin wakar Hausa da dangantakarsa da 
na Larabci. Bisa kokarin kara rayar da wannan nazari ne ya 
gabatar da takarda33 a kan haka. Shaihun Malami Dalhatu 
Muhammad (1980:85-102) ya bayyana a wata makalarsa cewa 
Greenberg (daga 1949) ne ya fara ayyana dangantakar karin 


3? Wato Opening da Closing Doxology 

33 Galadanci, M.K.M. 1975. “The Poetic Marriege Between Arabic and 
Hausa' a cikin Harsunan Nijeriya V. Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


rubutattun wakokin Hausa da na Larabci. Manazarta Turawa3“ 
da Hausawa35 suka ci gaba da bunkasa wannan yanayi na 
nazarin karin waka. Farfesa M.K.M. Galadanci ya fi daukar 
nazarin gadan-gadan ta koyar da shi a tsakanin dalibansa, har 
zuwa inda dalibansa86 suka dauka suka ci gaba da yayata shi. Ya 
bayyana wannan nazarin karin rubutattun wakokin Hausa da 
yake da alaka da na Larabci daki-daki kamar haka: 


- Gaba 
Tsawon gaba 
Nauyin gaba 
Gaba maras ja da gajeriyar gaba 
Gaba mai dauri 
-kafafuwa (10) 
-manyan kafafuwa (na asali) 
-Kannan Kafafuwa 
dan kari 
turke 
-kari/Bahari (13) 
-zihafi 
Gwauron zihafi 
-illa 
Illar dadi 
Illar ragi 


34 Kamar Farfesa Neil Skinner (1969-1974) da Farfesa M. Hiskett 
(1969- 
1975) da sauransu. 
35 Kamar shi Farfesa M.K.M. Galadanci (1973-1975), da Farfesa 
Xandatti 
Abdulgadir (1974-1975) da sauransu. 
36 Kamar Farfesa Bello Sa'id, da Dr. Ahmad Bello Zariya, da Dr. Isma'il 
Junaidu da Farfesa M.A.Z.Sani da sauransu. 


3.3 


Kafafuwa goma su ne: 


Fa'uulun 
Mafaa'iilun 
Mafaa'alatun 
Faa'ilaatun 
Faa'ilun 
Mustaf'ilun 
Faa'ilaatun 
Mutafaa'ilun 
Maf uulaatu 
Mustaf'ilun 


0 00 00 

0 00 00 00 
0 00 O O 00 
00 0 00 00 
00 0 00 

00 00 0 00 
00 0 00 00 
0 0 00 O 00 
00 00 00 0 
00 00 0 00 


Karuruwa (Bahar) goma sha uku su ne: 


Dawil 
Madiid 
Basiid 
Waafir 
Kaamil 
Hajaz 


Rajaz 
Munsarih 
Hafiif 
Muktalib 
Mutakaarab 
Mutadaarak 


Farfesa Dandatti Abdulkadir-Kano 


Farfesa Dandatti Abdulkadir shi ma yana cikin rukunin 
farko na 'yan kasa, Hausawa, manazarta harshe da adabi da 
aladun Hausawa. Ya nuna irin tasa hobbasa ta fuskar raya 
nazarin adabin Hausa, musamman fannin nazarin waka. Daga 
cikin ayyukan da ya gabatar ne ya fito da wadannan hanyoyin 


nazari kamar haka: 


Jigon waka 


Kayan cikin waka 


Sarrafa kalmomi (salo) 


Bayan wannan zango, Farfesa Dandatti Abdulkadir ya 
dada fadada hanyar fidar waka kamar haka: 


Jigo 
Raba-dannin jigo/Warwarar Jigo 
Kayan cikin waka 


Kwarangwal 

doguwar waka/gwauruwa 
kwar biyu 

kwar uku 

kwar hudu 

kwar biyar 

Tahamisi 

Tarbi'i 


Amsa-amo (kafiya) 

Casar kalma/Luguden kalma (Karangiya) 
Yagalgala 

Kara gishiri: 

Kamantawa 

Siffantawa 

Muzantawa 


Zambo/Habaici 
Shagube/Hannunka-mai-sanda 


Zaben kalmomi 
Ma'auni 


Mabudin waka da Marufinta 


34 Farfesa Ibrahim Mukoshy- Kano /Sakkwato 


Farfesa Ibrahim Mukoshy ya kasa adabin Hausa zuwa na 
zube da na tsari, kuma kowane kashin yana iya zama na gargajiya 
ko na zamani. Haka kuma kowane nau'i na wannan adabi da 
hanyar da za a yi masa nazari ta kallon jigo ko tauraro ko jirwaye 
ko zubi ko salo. Ta haka ne ya kalli tatsuniya dangane da 
tauraronta ya ayyana cewa akwai tatsuniyar Gizo da sauran 
tatsuniyoyi da suka danganci mutum ko tsuntsu da sauransu. 
Daga nan ya fito da 


wasu muhimman shika-shikai da za a iya amfani da su a yi wa 
tatsuniya nazari ko fida ko tarke?7. 


Wadannan shika-shikai su ne: 


g) 


tauraro /tauraruwa 

makiyi/makiyiya-abokin kishin tauraro (Bora da 
Mowa) 

jigo-manufa 

zango-karshen gatana ko wurin kwana, musamman 
bayan waka 

kashi-kananan manufofi ko ra'ayi (tubalan ginin 
jigo), kasusuwa ke haduwa su yi jigo. Yana Kara 
fahimtar da zango. 

Hauhawa-jan hankalin mai sauraro ya dinga 
tsimayar ci gaban gatana wato tatsuniya. 
kololuwa-karshen hauhuwa, inda dokin mutum ya 
kai gayarsa. 


37 Ana iya duba Mukoshy, I. 1978. “Adabin Hausa’. Takarda wadda ya 
gabatar. Kano: Jami'ar Bayero. 


h) Lokaci da wuri-iyakokin da suke ba da bayanin abu a 
wurin aukuwarsa da lokaci kamar damana ko rani ko 
bazara ko gona ko gida ko daji da sauransu. 

i) kodago-wato yar waka a cikin tatsuniya 

j) fayyacewa-wato inda komai ya fito a fili wato 
bayyanar da karshen gatana tare da nuna samun 
nasara ko rashinta. 

k) bi-yarima-bi-yarima ka sha kida, su ne kananan 
taurari wadanda sukan fito don cikon tatsuniya 

1) salo-dabarun da aka yi amfani da su don isar da 
tatsuniya. 


Ta fuskar nazarin rubutattun wakoki kuwa, Farfesa 
Ibrahim Mukoshy yakan duba wadannan abubuwa ne: 


Takaitaccen tarihin mawallafi 
Mawallafi a matsayin marubucin wakoki 
Jigo ko manufar waka 
Amsa-amo 
Karin waka 
Bakin kalmomi 
Salo da sarrafa harshe wadanda suka hada da: 
- sassan nahuwa kamar suna, wakilin suna, 
aikatau, 
harafi da sauransu. 
- tsarin sauti. 
Nadewa 


Ga alama Farfesa Mokushy ya fi mayar da karfi ne ga 
nazarin wakokin Filatanci38, amma duk da haka, a nazarin 


38 Alalmisali, akwai Mukoshy, I. A. 1979. “ The Shehu's Fulfulde Poem: 
Yimre Tanashahuje: Its Translation and Analytical Commentary” a 
cikin Harsunan Nijeriya IX. Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, 


adabin Hausa mahiri ne kuma jagaba, musamman a fannin 
tunani da zakulo abubuwa. Ya kware kwarai a fagen nazarin 
harshen adabi da hango nesan da adabi yakan kalla ko yake 
kallowa. 


3.5 Farfesa IbrahimYaroYahaya-Kano 


A matsayin nazarin adabi, babu ko tantama Farfesa 
Ibrahim Yaro Yahaya yana daga cikin mashahuran manazarta 
kuma marubuci, mawallafi. Manazarci ne na farko da ya yi 
amfani da alkalaminsa wajen rayawa da bunkasa adabin Hausa. 
Nazarce-nazarcen da ya gabatar sun bayar da haske da yin 
jagora bisa fahimtar adabin Hausa nagartacce. Yana daga cikin 
rukuni na biyu na masana adabin Hausa wadanda suka tattaro 
ayyukan adabi suka tsara su a rubuce bi-da-bi, sannan suka 
fassaro tare da shimfida hanyoyin da za a bi ta kansu a yi nazari 
da sharhin adabin Hausa. 


Farfesa Ibrahim Yaro Yahaya ya kasa adabin gargajiya 
zuwa kananan sassa kamar haka: 


-Adabin fasahar hannu wanda ya shafi sana'o'i da sauran 
hanyoyin tanade-tanaden gargajiya kamar noma da kiwo da kira 
da sassaka da sauransu. 


-Adabin kirkire-kirkiren ayyuka da suka danganci wasanni 
kamar dambe da kokawa da kabanci da sauransu. 


-Adabin gargajiya na bukukuwa kamar bukin salla ko tashe ko 
cika-ciki ko takutaha da sauransu. 


Jami'ar Bayero. 


-Adabin gargajiya na baka kamar wakokin baka da labarun 
gargajiya da karin maganganu da tatsuniyoyi da sauransu. 


Farfesa Ibrahim Yaro Yahaya ya bayyana za a iya duba 
adabin gargajiya a fagen nazari ta fuskar: 


-Tsari da 
-Aiwatarwa da kuma 
-Daidaiku 


Farfesa Yahaya ya dada bayyana matakan da za a yi 
amfani da su wajen fede adabin baka na zube ta fuskar daidaiku 
kamar haka: 


-Tubalan Gini: Kamar mutane da dabbobi da 
tsuntsaye da Aljannu da kwari da Annabawa da 
Mala'iku da 

rauhanai da wasu abubuwa da sauransu. 

-Tasiri: Gargajiya da al'ada da gaskiya da karya da 
zamananci da addini da littattafai da hulda da 
sauransu. 

-Masu Yi: Samari, yara da mata, da manya da 
malamai da dalibai da jarumai da bokaye da 

sauransu. 

-Lokacin yi da wuri: Lokacin hirar manya da hirar 
yara da lokacin shakatawa da kicibis da wani abu na 
kawo misalai da lokacin fadanci da sauransu. 

-Zubi da tsari: Kara zube da tarkoko wato daurin 
gwarmai mai neman ba da amsa ko ra'ayi, da 
gudunmuwar tattaunawa. 

-Jigo da warwararsa 

-Hikimomin da suke ciki 

-Salon sarrafawa: Mai sauki ko mai tsauri ko 
matsakaici ko mai armashi ko mai ban sha'awa ko 


maras karashi ko maras dadi. 
-Yanayin maganganun tarurari (manya da kanana), 
kamar kwaikwayon abubuwa da maimaita 
kalmomi 
da cudanya gaskiya da karya da tafi da hankali da 
bazama cikin mafarki. 
-Taurari (manya da kanana) 
-Kammalawa3?. 


3.6 Farfesa Bello Sa'id-Kano 


Farfesa Bello Sa'id masani ne kuma shahararren mai 
bincike mai sha'awar nazarin waka, musamman rubutacciya 
wadda masu jihadi suka rubuta a karni na 19. Ya bibiyi 
wadannan wakoki yana mai tsettsefe su cikin fida da tarke har 
ya fito da yanayi da sigoginsu. Shi ne na farko wanda ya fito da 
yanayin wakokin karni na 19 daki-daki tun daga su kansu 
mawallafan har zuwa ga wakokin da suka rubuta. Farfesa Bello 
Sa'id ya yi amfani da dabarun yi wa waka fida kamar haka: 


Gabatarwa 
Jigo 


- ambaton jigon waka tun daga farkonta 
-tattauna jigo filla-filla 


Tsari: ya shafi 
a) mabudi da marufi 
b) ma'aunin waka 


3 Domin qarin bayani ana iya duba Yahaya, I. Y. 1979. “ Hausa Folklore 
as an Educational Tool” a cikin Harsunan Nijeriya IX. Kano: Cibiyar 
Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 


c) amsa-amo (kafiyar waka): 
amsa-amon ciki 
amsa-amon waje 
amsa-amon kari 


d) shirin baitoci (Dangogin waka): 
gwauruwa 
'yar tagwai 
'yar uku 
'yar hudu 
'yar biyar 
tahamisi 
tarbi'i 


sunan mawaki da tarihin waka 


Salo mai karfi babu kakale ko tsaurarawa 
Salo yakan kunshi: 

saukin fahimta 

karfin harshe 

gwaninta da harshe 


Gwaninta da harshe: 

- kamantawa 

- saka tagwan-kalmomi masu ma'ana daban-daban 
- karangiya 

- gugar zana 

- habaici 

- jefa karin magana 


Abubuwan da suke bata kyawon waka (illolin waka) su 
ne: 

- yawaita aron kalmomi 

- maimaita kalma iri daya 


- karyewar ma'aunin waka a baiti ko karuwarsa 
- rashin daidaituwar Kafiya a cikin waka 
- amfani da kalma wurin da bai dace ba 


Frafesa Bello Sa'id ya yi kokari ya warware sigogin 
wakokin masu jihadi na karni na goma sha tara (19) dangane da 
tsarinsu da salonsu da kunshiyarsu kamar wakokin da suka 
rubuta 


a kan ilmin taurari da sauran darussan da wakokin suka kunsa 
mabambanta da tarihin mawallafansu da irin ayyukan da suka yi 
da sauransu#, 


3.7 Farfesa Abdulkadir Dangambo-Kano 


Farfesa Abdulkadir Dangambo ya taka rawar gani a 
fagen nazarin adabin Hausa, musamman yadda ya zama 
manazarci mai son ganin an hada hanyoyin nazarce-nazarce su 
tafi bai daya. Ya yi kokarin bibiyar nazarce-nazarcen da aka 
gabatar daga manazarta mabambanta ya shimfida hanyar fida 
tsararriya. Ya taimaka matuka wajen fassaro kalmomin nazari 
tare kuma da kirkiro su. Ya zo da wasu Kakale-Kakale da sanabe- 
sanabe wadanda suka kara wa hanyoyin nazari armashi da zaki. 


40 Farfesa Bello Sa'id ya gabatar da ayyuka da dama game da nazarin 
rubutattun wagogi, wasu daga cikinsu sun haxa da 'Salo da Tsarin 
Rubutacciyar Wakar Hausa a Qarni na 19' a cikin Studies in Hausa 
Language, Literature and Culture (1978, Kano: Jami'ar Bayero) da 
Verse Structure in Hausa Poetry' a cikin Harsunan Nijeriya Xiii 
(1983/1985). Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami'ar 

Bayero, 
da kuma kundin digirinsa na uku mai suna; “Rubutattun Wagogin 
Hausa na Oarni na Ashirin a Sakkwato da Kebbi da Zamfara” (2002). 


Farfesa Abdulkadir ya gabatar da ayyuka?! da yawa da suka 
bunkasa tare da fadada fagen nazarin adabin Hausa, duk da yake 
sun fi karkata a nazarin rubutacciyar waka. 


Farfesa Abdulkadir Dangambo ya raba hanyar nazarin 
adabin Hausa zuwa kashi uku, hanyoyin fede waka rubutacciya 
da hanyoyin fede kagaggun labarai da kuma hanyoyin nazarin 
wasan kwaikwayo?. 


Farfesa Dangambo yana ganin nazari a kan rubutattun 
wakoki, ba wai rubuta su ba, bai jima sosai ba. A shekarun baya 
ana yin rubutacciyar waka don a saurara kawai ko a karanta, ko 
a yi mata sharhin baka, ba a rubuce ba. Alalmisali, a lokacin 
Shehu Usmanu Danfodiyo da sauran mabiyansa sun rubuta 
wakoki da yawa bisa fannoni daban-daban, amma ba a sami 
wani gamsasshen bayani a kan hanyoyin da suka yi musu fida ko 
tsokaci ba. Abin da aka lura suka fi yi wa wakoki shi ne tahamisi. 
Malamai irin su Muhammadu Dikko dan Bagine da Nana Asma'u 
da Abdullahi dan Fodiyo da Mamman Tukur da Isan Kware da 
sauransu da yawa sun yi wa wakoki tahamisi. Ba a sami 


41 Daga cikin ayyukan da Farfesa A. Xangambo ya gabatar akwai ' The 
Nigerian Hausa Civil War Poems' a cikin Studies in Hausa Language 
and Literature (1978). Kano: Jami'ar Bayero, da “Gadon Fexe Waka' 
1976. Kano: Jami'ar Bayero, da 'Xaurayar Gadon Fexe Waka 1981 & 
2007, da 'Rikixar Azanci: Siddabarun Salo da Harshe Cikin 

Tabargogo, 

Tahamisin Aliyu Xansidi' a cikin Studies in Hausa Language, Literature 
and Culture. 1981. Kano: Jami'ar Bayero da sauransu. 

42 Akwai littafi wanda Farfesa A. Xangambo ya rubuta a kan waxannan 
hanyoyi na fexe adabi wanda yake kan fitowa. Ya ba wannan littafi 

suna, Gadon Fexe Adabi. 


wadataccen bayani game da yadda mutanen wannan lokaci suke 
nazarin rubutacciyar waka da yadda suke sharhin ta ba. 


Akwai wata hanya ta sadar da waka kuma wadda ta yi 
kama da ta nazari inda za a sami almajirai su dinga zagaya titi ko 
gidaje ko kasuwanni suna rera wakoki. A lokacin da almajirai 
suke rera waka sukan yi wasu 'yan bayanai domin su Kara janyo 
hankalin jama'a kan abin da suke rerawa. 


Haka rubutattun wakoki suka zauna tsakanin malaman 
addini da na nahawu da na adabi ta fin mayar da hankali wajen 
kafa hujjoji da su, sannan almajirai da makafi su kuma suna 
yawo suna yin bara da su cikin sigar wa'azi, har zuwa lokacin da 
Turawan Mulki suka bayyana a Kasar Hausa. 


Bayan zuwan Turawa da kafuwar mulkinsu sun yi 
kokarin yada ilmin boko da kafa makarantu, ta haka ne nazarce- 
nazarce suka haddasu har da nazarin nahawun Hausa da 
adabinsa. Domin haka, Farfesa Abdulkadir Dangambo yake 
ganin yana yiwuwa a ce nazarin rubutattun wakoki na Hausa ya 
faro daga makarantu, musamman jami'o'i. Mutanen kasashen 
waje, musamman Turawa, su ne suka fara nuna fitacciyar 
sha'awarsu a nazarin harshen Hausa, suka inganta nazarin 
rubutattun wakoki da zube da wasan kwaikwayo. Mutanen da 
suka fara koyar da harshe da adabi da al'adun Hausa Turawa ne. 
An fara koyar da Hausar ne cikin Ingilishi, daga bisani aka juya 
ana koyar da Hausa cikin Hausa, har aka sami “yan kasa suka 
himmatu wajen rayar da wannan aiki. Farfesa Abdulkadir 
Dangambo ya fito da hanyoyi guda biyu manya na nazarin 
rubutacciyar waka. Akwai hanyar nazari ta gargajiya da hanyar 
nazari ta zamani. 


Hanyar Nazari ta Gargajiya 


Farfesa Abdulkadir ya bayyana hanyar nazari ta 
gargajiya da cewa bawata fitacciya ko rattababbiya ce ba wadda 
aka tsara ta kuma aka amince da ita. Hanya ce wadda ake amfani 
da ita kara-zube don a bayyana ra'ayi game da waka ko littafi ko 
wani rubutu. Ta fi kunsar zantuttuka na yabo ko na kushewa da 
ake amfani da su don auna darajar abu. Wannan hanya ta Kunshi 
bayyana waka da cewa: 


ta yi armashi 

ta kayatar 

ta burge 

ta tsaru 

ta waku 

ai ba dama 

Wato kyau mai daraja ta daya 


a yaba 

ta yi kyau 

ta gamsar 

Wato kyau mai daraja ta biyu 


ba laifi 

da dama 

da dan dama-dama 
ai sha'ani 

bata shige ni ba 


ba ta kai min ba 
ba tai kyau ba 
ga ta nan dai 
Wato ba kyau 


A wannan hanya har wa yau akan lura da wadannan 
abubuwa: 


Daidaitaccen kari (bahari) 
Daidaitaccen amsa-amo 

Salo mai armashi 

Amfani da azanci 

Sarrafa harshe (nahawu) 
Muhimmancin sako da amfaninsa 
Fadar gaskiya, kyakkyawan ra'ayi 


Malaman addini kan kara da cewa: wakar mai amfani ce 
ko ta hululu ce, in ta addini ce, shin ta yi daidai da: 


Alkur'ani 

Hadisi 

ljma'u 

Kiyasi 

Amfani da Larabci 
Darika (ko akasi) 


Hanyar Nazari ta Zamani 


Wannan hanya ta zamani ta samu ne a sakamakon koyar da 
Hausa a makarantu bayan zuwan Turawa. Malamai da almajirai 
Turawa da Hausawa sun nuna sha'awarsu game da wannan 
hanyar nazari ta zamani, kowanne ya fito da gwargwadon 
fahimtarsa. A ra'ayi ko a hanyar nazarin da Farfesa Abdulkadir 
Dangambo ya gina ta zamani ya bayyana ita ce wadda take 
kunsar wasu Kakale-kakale da babu su a cikin hanyar nazari ta 
gargajiya. Ita wannan hanyar nazari ta zamani ta hada dukkan 
hanyoyin nazari wakokin Larabawa da kuma na Turawa. Farfesa 
Dangambo ya fito da matakan hanyar nazari ta zamani kamar 
haka: 


Tarihi ko Bayanan Share Fage: 
Marubuci/Mawallafi 


Bayanin diddigi/salsala 

Shekarar da aka wallafa wakar 

Jigo da Warwararsa: 

Furucin Gundarin Jigo/Kwayar jigo 
Jigo a Gajarce (Takaita Jigo) 
Warwarar Jigo da Shimfidarsa 
Kananan Jigogi 


Zubi da Tsarin Waka: 

Zubi da Tsari a Cikin Baitoci 
Yawan Baitoci da Layuka a Wakar 
Amsa-amo (Kafiya) 

Karin Waka (Arulin Waka) 

Zubi da Tsari na Gaba Daya 


Salo da Sarrafa Harshe: 

Salo na Gaba Daya 

Dabarun Jawo Hankali/Salon Sarrafawa 
Kwatantawa (kwatanci) 

Kamantawa (kamanci) 


daidaito 
bambanto 
kaskanto 


siffantawa 
gajeriyar siffantawa 
doguwar siffantawa 


jinsintarwa: 
Mutuntarwa 
Dabbantarwa 
Abuntarwa 


Alamtarwa ko alamci 
Kambamar Zulake ko Kambame 
Jerin Sarken Daidaito/Bambanto 
Karangiya ko Gagara Gwari 
Kalmomin Fannu/Muhalli 
Baubawan Burmi 


Zubi mai jan rai/Daga Hankali 
Gangara 
Sabi-Zarce 
Jinkiri Fadar Sakamakon Wani abu 


Amfani da al'adu da karin magana da tatsuniya da 
sauran 
sassan adabin baka a cikin waka. 


Samarwa da korewa [i, ko a'a) 


a) i-a'a 

b) i-i 

c) a'a-i 

d) a'a-a'a 

e) i(samarwa kawai) 
f) a'a (korewa kawai) 


Sarrafa Harshe (Nahawun waka) 
Amfani da Kalmomi: 
Zaben Kalmomin da Suka Dace 
Bakin Kalmomi 
Tsofaffin Kalmomi 
Dangantakar Kalmomi da Junansu 
Karin Harshe (Hausar Gari-Gari) 
Siffar Kalmomi: Ginin Jimla ko Kirarta 
Tsarin Jimla da Nau'inta: Gibin Jimla ko Tsumbure jimla 


Kimar Jimla 
Manazarta, Hashiya ko Tushen Bayani 
Hanyar Fede Zube 


Farfesa Abdulkadir Dangambo kuma ya fito da wasu 
hanyoyin nazari da za a iya amfani da su wajen fede kagaggun 
labarai ko wasannin kwaikwayo. Dangane da yi wa adabin zube 
na kagaggun labarai tarke ya zayyana wadannan matakai: 


Share fage (Gabatarwa) 
Tarihin Mawallafi 


Sharhi a kan Jigon Littafi 


Sharhi a kan Zubi da Tsarin Littafi: 
Zubi da tsari na Gaba Daya 
Zubi da Tsari na Filla-Filla: 

- Tsarin Jimloli 

- Tsarin Sakin Layi 

- Tsarin Babi-Babi 

- Tsarin Kulla Labari 


Sharhi a kan Salon Littafi: 

Salon Littafi na Gaba Daya 

Salon Filla-Filla: 
Dabarun Jawo Hankali: 
- Ba-doki 
- Daga hankali 
- Amfani da addini 
- Hoton zuci (hoto cikin bayani) 
- Lokacin da labari ya auku 
- Amfani da hotuna da zane-zane 


- Jerin daidaiton lafazi daga jerin bambantonsu 


Dabarun Sarrafa Harshe: 

- Amfani da azancin zance 

- Amfani da kalmomi cikin hikima 

- Kalmomin aro 

- Tsofaffin kalmomi (Tsohuwar Hausa) 
- Karin harshe 

- Ginin jimloli 


Sharhi a kan Mutanen Cikin Labari: 
i) Sunayensu da Siffofinsu 
ii) Sharhi a kan Babban Tauraron Labari 


Kimar Jimila (sharhi a kan Ingancin Littafin) 


Farfesa Abdulkadir Dangambo ya kuma shimfida yadda 
za a yi wa wasan kwaikwayo nazari da sharhi bisa zababbun 
matakai kamar haka: 


Share Fage (Shirye-Shiryen Gabatar da Wasa) 
Tarihin Littafi da na Marubuci (a Takaice) 


Sharhi a kan Jigon Littafi 


Sharhi a kan Zubi da Tsari: 
a) Zubi da Tsari na Gaba Daya 
b) Zubi da Tsarin Filla-Filla: 
- Tsarin Gini Jimloli 
- Tsarin Maganganun 'Yan Wasa 
- Tsarin Fitowa-Fitowa da Kashi-Kashi 
- Tsarin Kulla Manufofin Wasan 


Sharhi a kan Salo da Sarrafa Harshe: 


a) Salo na Gaba Daya 
b) Salon Filla-Filla 
i) Dabarun Jawo Hankali 
- Ba-Doki 
- Daga Hankali 
- Amfani da Kalmomi 
- Hoton Zuci 
- Amfani da Raha (Ban Dariya) 
- Lokacin da Labari ya Auku 
- Amfani da Gargajiya 
- Amfani da Hotuna da Zane-Zane 
- Jerin Daidaito da na Bambanto 
-Amfani da Tasirin Aiwatarwa 


ii) Dabarun Sarrafa Harshe 

- Amfani da Azancin Zance 

- Bakin Kalmomi (Kalmomin aro) 

- Karin Magana 

- Tsohuwar Hausa (Tsofaffin Kalmomi) 
- Karin Harshe 


Sharhi a kan 'yan wasa 
i) Sunayensu da Siffofinsu 
ii) Matsayinsu da Halayensu 


Sharhi a kan Tauraron Wasa 
Sharhi a kan Aiwatarwa da Tasiri 
Kimar Jimla 
Bayan wadannan hanyoyin nazari da Farfesa Abdulkadir 


Dangambo ya tsara su dalla-dalla kuma daki-daki, ya kuma yi 
kokarin shimfida kebabbun kalmomin nazari, musamman 


wadanda aka amince da su a babban taron tsara kebabbun 
kalmomin nazarin Hausa. Farfesa Abdulkadir Dangambo ya 
bayar da muhimmiyar gudunmuwa wajen bunkasa ayyukan 
adabin Hausa, ya sadaukar da rayuwarsa bisa wannan hidima, ta 
haka ne, ya sami damar gina shimfidadiyar hanyar yi wa adabi 
fida da tarke. 


3.3 Malam Muhammadu Sani Ibrahim-Kano 


Malam M. S. Ibrahim masani ne wanda ya bayyana 
sha'awarsa ga kokarin habaka ayyukan adabin Hausa. Ya 
gabatar da ayyuka3 da yawa, amma sun fi karkata ne ga adabi 
da al'adun Hausawa, musamman hanyoyin nazarin al'adun 
Hausawa da tasirin addinin Musulunci a kansu. Malam 
Muhammadu Sani ya karfafa wasu matakai(Ibrahim,1982:298- 
310) da za a yi amfani da su wajen fito da tasirin Musulunci a kan 
al'adun Hausawa. Su ne kuwa: 


Imani 

Ilmi 

Ibada 

Abinci da sutura 
Tsarin gine-gine 
Magunguna 


8 Daga cikin ayyukan da Ibrahim, M.S. ya gabatar akwai “Adabin 

Gargajiaya na Hausa Kafin da Kuma Bayan Musulunci' a cikin Studies 

in Hausa Language, Literature and Culture. 1981. Kano: Cibiyar 

Nazarin Harsunan Njjeriya, Jami'ar Bayero,da “Tasirin Addini a kan 

AP adun Hausawa: Gudunmuwar Adabin Baka Wajen Raya Al'adun 
Hausawa” da “ Halaye da Xabi'un Hausawa” da “ Gudunmuwar 
Sana'o'in Gargajiya na Hausa Wajen Farfaxo da Tattalin Arzikin 
Nijeriya’, da Kowa ya sha Kira, 1983. Lagos: Longman Nigeria 
Limited da sauaransu. 


Haihuwa 
Aure 
Mutuwa 
Bukukuwa 


Ta fuskar wakar baka kuwa, Malam Muhammadu Sani 
Ibrahim ya bayyana dabarun da za a iya amfani da su wajen yi 
wa wakar baka nazari da sharhi. Ya fito da wadannan dabaru 
kamar haka: 


Jigo 
- Tsofaffin Jigogi 
- Sababbin Jigogi 


Salon Sarrafa Harshe: 
Salon Gaba Daya 
Amfani da Sakkwatanci 
Kalmomin ban Tsoro 
Kwatantawa 
Kamantawa/Tamka 
Lugugden Kalmomi 


Aron Kalmomi 
Tasirin Addini44 


3.9 Farfesa Abdullahi Bayero Yahya-Sakkwato 


Farfesa Abdullahi Bayero Yahya ya bayar da himma 
dangane da nazarin adabin Hausa, musamman banganren da ya 


“4 Domin qarin bayani dubi Ibrahim, M.S. 1983. Kowa ya sha Kiza. 
Lagos, Ikeja: Longman Nigeria Limited. 


danganci fidar rubutacciyar waka. Wannan masani yana 
kwaikwayo ne da malamansa masana adabin Hausa#5, yana 
kokarin biyar sawun dugadugansu ta fuskar kara wa rumbun 
nazarin adabin Hausa yawa. Ya gabatar da ayyuka45 wadanda 
suka fito da azamarsa bisa nazarce-nazarce. Daga cikin 
hikimomin nazari da ya kebantu da su akwai yadda ya shimfida 
wasu matakai da za aiya fahimtar haliyyar waka ta kan su. su ne 
kuwa: 


Haliyyar Mawallafin Waka 


Cusassar Haliyya: 
a) Cusassar Haliyya mai Asali ko Tushe 
b) Cusassar Haliyya mai |ubbuga 


Kalmomin Waka 

a) Fuskar Ma'anar Kalma 

b) Fuskar Furuci ko Sautin Baki/Wasali 
Hasashe 


Farfesa Yahya ya ba da tasa gudunmawa wajen nazarin 
waka, ta yadda ya bullo da wasu dabaru a wannan fagen nazarin 


45 Kamar Farfesa M. Hiskett da Farfesa Neil Skinner da Farfesa Xalhatu 
Muhammad da Farfesa Abdulgadir Xangambo. 

46 Wasu daga cikin ayyukan Farfesa A.B.Yahya sun haxa da ' Halayya 
Cikin Waka’ (1984), da ‘Hikima a Cikin Wagogin Hausa’ (1988), da ' 
Madahu, Zikiri and Yabo Verse: Some Further Consideration of Style 
and Theme (1983), da “Gawancen Jigo Tsakani Wagogin Baka da 
Rubutattu na Sarauta' (1988) da ' Fa'idar Ilmantarwa da Wagogin 
Hausa na 019 ke yi ga Jama'a', da ‘A Critical Anthology of the 

Verse of Alhaji Bello Gixaxawa' (M. A. 1983), da Jigon Nazarin Waka, 
da Salo Asirin Waka, da ' Siffantawa Bazar Mawaka (2002) da 
sauransu. 


waka. Ya tsara wadannan hanyoyi na yi wa rubutacciyar waka 
tarke. 


Tarihin Mawallafi da na Waka 


Tsarin Waka 

a) Tsarin Baitoci 

b) Basmala da Hamdala 
c) Amsa-Amo 

d) Karin Waka 


Salon Waka 

- Zurfin Ma'ana/Ma'anar Ciki 

- Kaifin Ma'ana 

- Zayyana (Hotu Cikin Kalmomi)'7 
- kinaya48 


Sarrafa Harshe a Waka 
a) Harshen Waka 

b) Nahawun Waka 

c) Bakin Kalmomi 


Muhimmancin Waka 
- Fayyace Gaskiya 
- Nuni ga Dabarun Zaman Duniya 


Sakon Waka (Jigon Waka/Manufa) 


Kammalawa 


47 Ita ce Farfesa Xangambo yake ambata “doguwar siffantawa' shi kuma 
Farfesa X. Muhammad yana kiran ta kwalliya". 
#8 Ita ce Farfesa A. Xangambo yake kira “Alamtarwa'. 


3.10 Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau-Kano 


Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau ya fahimci an yi ayyuka 
da yawa , amma an fi mayar da yunkuri ne kan fannin nazarin 
rubutacciyar waka, ba a gudanar da wani fitaccen aiki a kan 
hanyoyin nazarin wakar baka ba. Domin haka ne, sai ya fi 
karkatar da sha'awarsa ga shimfida dabaru da hikimomin yi wa 
wakar baka nazari da sharhi. Ya gabatar da ayyuka# 
gwargwadon hali a kan haka. Farfesa Sa'idu Muhammad Gusau 
ya gina dabaru da hanyoyin nazarin wakar baka kamar haka: 


Gabatarwa 

a) Salsalar Waka 

b) Shekarar Haihuwa da Lokaci da Wuri 
c) Yawan Diyan Waka 

d) Nasabar Makadi a Takaice 

e) Nasabar Wanda aka yi wa Waka 


49 Daga cikin ayyukansa akwai ' Nazarin Zavavvun Wagogin Baka na 
Hausa (1984), da ‘Salo da Sarrafa Harshe a Wagogin Baka na Hausa’ 
(1985), da Makaxa da Mawakan Hausa (1987/2005), da ‘Wakar 
Fada: Nazarin Yanayi da Wasu Sigogin Wakar Gogarman Tudu ta 
Narambaxa' (1990), da Jagoran Nazarin Wakar Baka (1993/2003), 

da 
Dabarun Nazarin Adabin Hausa (1995/2008), da Sarkin Taushi 

Salihu 
Jankixi (2002), da “Wakar Sa Sanusi Sarkin Yagi a Mazubin Nazari' 
(2004) ), da Jirwayen Cimakar Hausawa a Wagogin Baka na Hausa' 
(2007), da Wagogin Baka a Gasar Hausa (2008) da sauransu. 


Turke 

a) Muhallin Turke 

b) Takaita Turke 

c) Warwara da Tsettsefewar Turke 
d) Tubalan Ginin Turke 


Awon Baka 

a) Yawan Layuka a dan Waka 

b) Zubin Diyan Waka 

c) Tsarin Dan Waka 

i) Ma'ana - Hawa, Sauka, Saukar Sauka, Ajewa, Gindin Waka 
ii) Alamun Ma'ana - A-Z 

iii) Alamar G/Waka - D 


d) Tsarin Rerawa: 
i) Rera da mai Kulli da Kari 
ii) Karbi: Tarbe, Rakiya (Karbebbeniya) 
iii) Rera da na Bayeyyeniya 
ib) Rera da mai Kulli Kawai. 
e) Takidi (maimaitawa): 


i) A Farkon da 
ii) A Tsakiyar da 
iii) A Karshen da 
ib) A da Gaba Dayansa 
6) A Gurabu uku na dan Waka 
bi) Karbebbeniya 
f) Amsa-Amon Kari 


Salon da Sarrafa Harshe: 

a) Salo na Gaba Daya 

b) Adon Harshe: 
- Kamantawa/Tamka/Kamance 
- Siffantawa/Kwalliya 


- Alamatarwa (Alamci) 
- Karangiya (Gagara-Gwari/Kakkarya Harshe) 
- da sauransu. 


c) Aiwatar da Harshe (Nahawu a Waka) 
- Zaben Kalmomi 
- Tsofaffi da Kirkirarrun Kalmomi 
- Bakin Kalmomi (Ararrun Kalmomi) 
- Karin Harshe (Harshen Waka) 
- Jumla: Gininta da Tsarinta 


Nadewa 
Manazarta 


Rataye 


3.11 Malam Salisu Alhaji Sadi-Gusau 


Malam Salisu Sadi ya fadi albarkacin bakinsa cewa 
harshen Hausa ya samu bunkasa ta fannoni daban-daban, amma 
har yau ba a samu daidaita hanyoyin nazarin adabin baka na 
Hausa ba. Ya ci gaba da nuna hatta ma wasu hanyoyin nazarin da 
ake da su na zamani ba a san da wasu daga cikinsu ba, ko kuma 
ba a kula da su ba, ko ba a sami haduwar manazarta a kansu ba. 
Malam Salisu ya yi kokarin bayyana matsayin nazarin adabin 
baka na Hausa inda ya bayar da wasu shawarwari game da 
yadda za a daidaita hanyoyin fidar adabin baka??. Wannan 


50 Domin qarin bayani dubi Sadi, S.A. 1989. Tsokaci a kan Hanyoyin 
Nazarin Adabi Baka na Hausa' . Kano: Jami'ar Bayero. 


manazarci yana ganin ana iya daura aure tsakanin sababbin 
hanyoyin nazari na zamani wadanda Turawa, musamman na 
Amerika suka gina da hanyoyin nazarin rubutaccen adabi da 
Farfesa Abdulkadir Dangambo ya karfafa, a fitar da hanyar 
nazarin adabin baka. Daga nan ya shimfida wannan hanyar 
nazari mai tsari kamar haka: 


3.12 


Gabatarwa: 

a) Hanyar Nazari ta Nahiya 
b) Sassarkuwar Al'adu 

c) Asali da Watsu Zuwa Sassa 


Jigo da Warwararsa: 
a) Gudummuwa 

b) Tunani da Hankali 
c) Al'adu da Fasahohi 
d) Manufa ko Ra'ayi 


Zubi da Tsari: 

a) Siga ko Kira 

b) Awon Baka 

Salo da Sarrafa Harshe 


Yanayi 


Tauraro: Tarihin Hayayyafa 
Kimar Jimla 


Alhaji Mudi Sipikin-Kano 


Mawallafin wakokin nan, Alhaji Mudi Sipikin, yana ganin 


babu abin da ya hada ma'aunin wakar Larabci da ta Hausa 
rubutacciya, musamman yadda ya lura da yawancin marubuta 


wakokin Hausa ba su da wata masaniya da ilmin aruli, wato 
ma'aunin wakar Larabci, balantana a ce sun yi tasiri ko 
kwaikwayo da shi. Ya ci gaba da bayyana Arulin Larabci ma, bai 
bayar da ainihin tafiyar waka, sai dai kawai yana nuna iya 
tsawonta ne ko gajartarta, ko tsakaitarta. 


Alhaji Mudi Sipikin ya nuna me zai hana a samo wa 
wakokin Hausa ma'aunan da za su dace da dabi'arsu, maimakon 
makalkalewa a ma'auni na Kamil ko Basid ko Mutakarab. Daga 
nan, ya ba da shawara cewa mu dubi al'adu da dabi'u da suke 
kewaye da mu, mu yi amfani da su wajen fito da ma'aunan 
rubutattun wakokin Hausa. Ta haka ne ya fito da wasu ma'aunai 
na gargajiya da za a iya amfani da su a matsayin ma'aunan 
wakokin Hausa. Su ne kuwa: 


Algaitar Danwaire 
Kwaryar Amada 
Sandar Sarki 
Dangarafai 

Laraba 'Yar Maikoko 
Asha Ruwa Lafiya 
Jatau mai Magani 
Allah Kara Dabino 
Takutaha 

Falken Goro 


Kugen yaki 


Gangarar Jirgin Kasa?! 


51 Ya kawo waxannan ma'aunai na gargajiya ne atakarda da ya gabatar. 
Ita ce, Sipikin, M. 1978. Ma'aunin Wakar Hausa’ a cikin Studies in 
Hausa Language and Literature. Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan 


3.13 Malam Muhammad Balarabe Umar-Kano 


Malam Muhammad Balarabe Umar shahararren 
marubuci ne kuma manazarci, mai fasaha ne mai hikima, hazikin 
gaske a fagen nazarin adabin Hausa, musamman adabin 
gargajiya. Ya yi rubuce-rubuce da yawa?? inda a ciki ya gabatar 
da wasu shawarwari game da yadda za a yi wa wasu sassan 
adabin Hausa nazari da sharhi. Daga cikin gudunmuwar da ya 
bayar akwai fito da wasu hanyoyin nazarin adabin baka guda 
biyar kamar haka: 


Jigo da karan adabi 

Kwarangwal din adabi (tsari) 

Zaki da adon adabi (Salo da balaga) 
Amfani da tasirin adabi a kan al umma 


Kayan cikin adabi da zumuntarsu da al'ada 


Daga nan Malam M.B. Umar ya bayyana wakokin baka na da 
wasu sigogi da suka bambanta su da sauran sassan adabin baka 
da kuma adabi na zamani. Su ne kuwa: 


Zubi da Tsari 


Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

52 Daga cikin rubuce-rubucen Umar, M.B. akwai Dangantakar Adabin 
Baka da Al'adun Hausawa (1978) da Xanmaraya Jos da Waqoqinsa 
(1985), da Camfe-Camfen Hausawa (1977), da Adabin Baka (1980), 

da 
Al'adun Haihuwa a Qasar Hausa (1980), da Nazarin Wagogin Hausa 
(1980), da Wasannin Tashe (1980), da sauransu. 


Jagora 

'Yan Amshi 

Makada 

Maroka/'Yan Ma'abba 
'Yan Rawa 

'Yan Kore 


Haka kuma Malam M.B. Umar ya shimfida wasu hanyoyi da 
dabaru da za a iya amfani da su wajen fede rubutacciyar wakar 
Hausa. Ya nuna tun kafin zuwan rubutun boko wannan Kasa 
malamai na addini suke rubuta wakokin Hausa, suna karanta su 
ga jama'ar da ke kewaye da su. Sannan a kan yi wa wakokin 
tsokaci game da kunshiyarsu da layukan baitoci da tsawonsu da 
kafiyoyinsu da salon sarrafa harshe kamar amfani da tsofaffin 
kalmomi ko aron kalmomin da sauransu. Bayan zuwa Turawa 
nazari ya dada bunkasa da kyautatuwa, ya dauki wani yanayi na 
zamani. Bisa wannan hali ne Malam M.B. Umar ya bayyana wani 
salon nazarin waka da ya kira da kansa mai matsakaicin matsayi 
yadda kowa da kowa zai amfana. 


Rukunonin nazarin wakar Hausa rubutacciyar da ya z0 da su 
sun hada da: 


Tarihin Marubuci 
Mafari da Fuska 


Jigo (Babba da Karami): 
- Bayyananniyar Ma'ana 
- boyayyiyar ma'ana 

- Warwarar Jigo 


Zubi da Tsari: 
- Yabon Farawa da na Rufewa 


- Ginin Baiti (Muwafaka) 

- Yawan Layuka/Adadin Layuka 
- Amsa-Amo/Kafiya 

Salon Sarrafa Harshe: 

- Zaben Kalmomi 

- Aron Kalmomi 

- Karya Ka'idar Nahawu (Ragi, Kari, Canza Tsarin Kalmomi) 
- Karin Harshe 

- Jerin Sarke 

- Karangiya 

- Tamka 

- Kamance 

- Guntattakin Zantukan Hikima 
- Salon Jawo Hankali 


3.14 Farfesa Isa Mukhtar-Kano 


Farfesa Isa Mukhatar shi ma ya ba da gagarumar 
gudunmuwa wajen nazarin adabin Hausa, tun ma ba bangaren 
da ya shafi sanabe-sanaben salo a kagaggun labarai na Hausa ba. 
Manazarci ne mai sha'awa da kokarin Kalailaice zubi na 
littattafan zube na Hausa da nav’in sakonnin da sukan Kunsa33. 
Wasu daga cikin hanyoyin da ya shimfida na nazarin kagaggun 
labarai sun hada da: 


Zubi da Tsari 


Jigo 


58 Farfesa Isa Mukhtar ya rubuta littafi a kan nazarin gagaggun labarai 
na Hausa wanda ya sa wa suna: Jagoran Nazarin Qagaggun Labarai 
(2004) kuma kamfanin buga littattafai na Benchmark Publishers 
Limited, Kano ya buga shi. 


Taurari 

Babban Tauraro 

Kananan Taurari 

Ire-Iren Taurari 

Tauraro Mai Gammo 

Tauraro Mai Walkiya 

Samar da Tauraro 
Salo 
Dabarun Bayar da Labari 
Yanaye-Yanayen Ruwaito Labari 
Bayar da Labari Daga Bayan Fage 
Bayar da Labari Daga Cikin Fage 
Magana a Cikin Labari 
Bayar da Labari a Cikin Kwaikwayo 


Mawallafi 

Muryar Mawallafi 

Sharhin Mawallafi 
Kawaicin Mawallafi 

Nuna Ra'ayi a Cikin Labari 


Sauran dabarun da ya yi magana a kansu sun kunshi: 


Kanun Zantuka a Labari 
Tattalin Zance a Labari 
Kulle Zaren Labari 
Kwance Kullin Labari 
Nisa a Labari 

Amafani da Lokaci 
Lokacin Rubuta Labari 
Sabanin Lokaci 

Zamani a Labari 


Hoton Gurbi 

Tadi a Labari 

Karin Bayani a Labari 

Zaben Kalmomi 

Nazartar Kalmomi 

Tsawon Jimloli 
Nau'in Jimloli54 


3.15 Takaita Hanyoyin Nazarin Adabin Hausa a 
Manyan Makarantun Nazarin Adabin Hausa 


An kawo bisa yawanci yadda masana da manazarta 
adabin Hausa, manyansu da kananansu da na farkonsu da 
mabiyansu, suka himmatu wajen kirkiro da kyautata hanyoyi da 
dabaru na fede adabin Hausa. An sami ayyuka da yawa da aka 
gabatar inda kowane manazarci yake kokari ya bullo da 
hanyarsa, kuma ya rayar da ita, ta yawaita amfani da ita. Bisa 
jimla, za a iya takaita wadannan dabaru da hanyoyi daban- 
daban na fede adabin Hausa da yi masa tarke ko tsokaci a kan 
manyan makarantun nazari kamar haka: 


Makarantar Tarihin Adabin Hausa 


Makarantar Kula da Yanayin Adabin Hausa 


54 Wasu daga cikin ayyukan da Farfesa Isa Mukhtar ya gabatar sun haxa 
da Hausa and Swahili Dictionary (1998) Introduction to Stylistics 
Theories, Practice and Criticisms (2004), Bayanin Rubutattun 

Wagogin 
Hausa (2005), da “Bitar Nazarce-Nazarcen Salo a Cikin Rubutu (1987), 
da sauransu. 


Hausa 


Makarantar Sigogin Adabin Hausa 


Makarantar Nazarin Aladun Hausawa daga Adabin 


Makarantar Tasirin Bakin Al'adu da Dabi'u a Adabin Hausa 

Makarantar Nazarin Kagaggun Labarai 

Makarantar Yanaye-Yanaye da Sigogin Wasannin 
Kwaikwayo 

Makarantar Nazarin Wakar Baka ta Hausa 

Makarantar Nazarin Rubutacciyar Waka ta Hausa 

Makarantar Hikimomin Adabin Hausa 

Makarantar Gudunmawa da Muhimmanci da Amfanin 
Adabin Hausa 

Makarantar Falsafa da Tasirin Adabin Hausa ga Rayuwar 


AYumma 


JAWABIN KAMMALAWA 


Harshen Hausa yana da yalwa da fadi ta yadda za a iya 
amfani da shi don gabatar da kowane irin nazari da ake son 
gabatarwa ko aiwatarwa idan dai an sa azama ta sosai. Harshe 
ne wanda yake karbar ci gaba ta hanyar saduwa da bakin al'adu. 
Wannan ni'imtacciyar dabi'ar harshen Hausa ce ta ba manazarta 
damar shirya wa da kirkiro hanyoyin nazarin adabin Hausa. 
Manazarta adabin Hausa sun yi kokarin samarwa da fassaro 
kalmomin nazari daga bakin harsuna, musamman harshen 
Larabci da na Ingilishi. Daga nan nazarin adabin Hausa ya 
kankama har ya cim ma zango na tabbatar da shiryayyun 
hanyoyin nazarin adabi da suka shafi adabin wakar baka da 
adabin rubutacciyar waka da adabin kagaggun labarai da kuma 
adabin wasan kwaikwayo. 


Babu shakka, a wannan lokaci (2008) wadannan hanyoyi 
na nazarin adabin Hausa sun fara karbuwa a tsakanin manazarta 
da dalibai da su kansu masana adabin Hausa. Kuma yawancin 
wadannan hanyoyi an yi kokarin bubbuga su?” don dalibai da 
sauran manarzarta su sami kai wa gare su. 


A wannan nazari an duba makarantu da hanyoyin nazari 
na Larabci da kuma na Ingilishi domin su ne suka bude wa 
Hausawa ido a fannin nazarin adabin Hausa. An ruwaito 
hanyoyin nazari daban-daban daga wadannan al'ummu 
wadanda suka zama matakai na dora nazarin adabin Hausa . 
Daga nan aka kawo tarihin ginuwa da fede adabin Hausa ta 
kallon zamunan adabin Hausa da suka hada da lokacin zaman 
farko da lokacin zuwan Musulunci da zamanin daular 


55 A wannan aiki an kawo misalai da yawan gaske na ire-iren 
waxannan ayyuka da aka bubbuga. 


Usmaniyya da lokacin zuwan Turawa. Sannan an duba ayyukan 
adabin Hausa da suka auku a wadannan lokuta. Haka kuma an 
ruwaito makarantu da masana daban-daban wadanda suka 
taimaka wajen samar da hanyoyin nazarin adabin Hausa. 


Wani muhimmin ginshiki da wannan aiki ya duba shi ne 
ayyana dabaru da hanyoyin nazarin adabin Hausa kamar yadda 
manazarta daban-daban suka raya su. Akalla an kawo ayyukan 
manyan manazarta guda goma sha hudu (14) da suka fito da 
hanyoyin nazarin rubutacciyar waka da wakar baka da 
kagaggun labarai da kuma wasannin kwaikwayo da sauran 
sassan adabin baka. A wannan aiki an fahimci masana da 
manazarta adabin Hausa sun hadu a kan wadannan manyan 
matakan nazarin adabin Hausa: 


Matakan Nazarin Rubutacciyar Waka Matakan Nazarin Wakar Baka 


Share Fage Gabatrwa 

Jigo Turke 

Zubi da Tsari Awon Baka 

Salo da Sarrafa Harshe Salo da Sarrafa 
Harshe 

-Adon Harshe Adon Harshe 

-Aiwatr da Harshe Aiwatar da Harshe 

Nadewa Jawabin Kammalawa 


Manzarta Manazarta 


Rataye Rataye 


Ga kuma matakan nazarin zube na kagaggun labarai da 
wasan kwaikwayo: 


Share Fage 

Jigo 

Zubi da Tsari 

Taurari 

Salo da Sarrafa Harshe 
Nadewa 

Manazarta 


Matakan nazarin sauran sassan adabin baka su ne 
kamar haka: 


Gabatarwa 

Ma'ana 

Asali ko Tushe da Yanayi 
Nau'o'in/Rabe-Rabe/Ire-Ire 
Jigo 

Tsari 

Siga ko Kira 

Salo 

Nadewa 

Manazarta 


A dunkule, matsayin nazarin adabin Hausa ya cim ma 
mataki na a z0 a gani, ayyukan da aka gabatar na a yaba ne. 
Amma ya zama wajibi ga manazarta Hausa a kara tashi tsaye a 
sa himma don a dada kyautata wannan hanya, a dada bunkasa 
ta, ta ci gba da dacewa da zamani. 


MANAZARTA 


Abdulkadir, D., 1975. “The Role of an Oral Singer in Hausa/Fulani 
Society: A Case Study of Mamman Shata. ' Kundin Digiri na Uku. 
Indiana: Indiana University. 

Abdulhalim Al-Najjara.1968. Tarikh al-Adb al-Arabi. Al-Asr Al- 
Islami. Cairo: Dar al-Ma'arif. 

Abraham, M.H. 1981. A Glossary of Literary Terms. New York, 
Holt:Rinehart & Winston. 

Ahmad Amin, 1964. Duhal-Islam. Cairo: Maktabat al-Nahda. 

Ahmad, A; 1981. “An Anthology of the Verse of Nana Asma'u 
Kundm Digiri na Biyu. London:SOAS. 

Alhashimi, S. A; Babu Shekara Bugawa. Mizanul-Zahab. Cairo: 
Khalifa Printing Press. 

Auta, A.L. 1986. “Gudunmuwar Adabin Baka Dangane da Adana 
Tarihi’. Kundin Digiri na Biyu. Kano: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Badawi, D. 1969 & 1974. Dirasatu fi Nakd al-Adab al-Arabi. Beirut, 
Lebanon: Dar al-Thigafah. 

CNHN, 1977. Waka a Bakin Mai Ita I & II. Kano: Cibiyar Nazarin 
Harsunan Njjeriya, Jami'ar Bayero. 

Dan Ben-Amos and Kenneth, S.G. (Eds) 1975. Folklife: 
Performance and Communications. Paris: Mouton, The Hague. 

Dennis, R. 1974. Poetry And Truth. Paris: Mouton, The Hague. 

Xangambo, A; 1976. Gadon Fexe Waka. Takarda Wadda ya Gabatar. 
Kano:Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Xangambo, A. 1980. “Hausa Wa 'azi Verse From C.1800 to C.1970 
Kundm Digiri na Uku. London: SOAS. 

Xangambo, A. 1981. Xaurayar Gadon Fexe Waka. Takarda wadda ya 
Gabatar. Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar 
Bayero. 

Xangambo, A. 2008. Rabe-Raben Adabin Hausa (Sabon Tsari). 
Zaria: Amana Publishers Limited. 


Xangambo, A. 2007. Xaurayar gadon Fexe Waka (Sabon Tsari). 
Kano, Nigeria: K.D.G Publishers. 

Finnengan, R., 1970. Oral Literature in Africa. London: Oxford 
University Press. 

Gusau, S.M. 1983. Wagogin Noma na Baka: Yanaye-Yanayensu 
da Sigoginsu, Musamman a Qasar Sakkwato'. Kundin Digiri na 
Biyu. Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya: Jami'ar 
Bayero. 

Gusau, S.M. 1984. Nazarin Zavavvun Waqoqin Baka na Hausa. 
Unpublished Book. Kano: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya: Jami'ar Bayero. 

Gusau, S.M. 1988. Waqoqin Makaxan Fada: Yanayinsu da 
Sigoginsu'. Kundin Digiri na Uku, Kano: Sashen Koyar da 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Gusau, S.M. 1989. Tsokaci A Kan Wakar Sahibi. Unpublished 
Book. Kano: Jami'ar Bayero. 

Gusau, S. M. 2002. Salihu Jankixi Sarkin Taushi. Kaduna: Baraka 
Press and Publishing Limited. 

Gusau, S.M. 1993&2003. Jagorar Nazarin Wakar Baka. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 

Gusau, S.M. 2008. Wagogin Baka a Qasar Hausa: Yanaye- 
Yanayensu da Sigoginsu. Kano: Benchmark Publishers 
Limited. 

Hiskett, M., 1975. A History of Hausa Islamic Verse. London. 

Ibrahim, M.S. 1982. “Dangantakar Al'ada da Addini: Tasirin 
Musulunci kan Al'adun Hausawa'. Kundin Digiri na Biyu. 
Kano:Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Ladan, U., 1974. Drama And Performance in the Northern 
States’, Kundin Digiri na Biyu. Leeds: Jami'ar Leeds. 

Muhammad, X. 1971. “Modern Hausa Literature" a cikin King, B. 
(ed) Introduction to Nigerian Literature. Lagos. 

Muhammad, X. 1990. Hausa Metalanguage ( Qamus na Kevavvun 
Kalmomi). Ibadan: University Press Limited. 


Muhammad, D., 1973. ʻA Vocabulary of Literary Terms in Hausa. 
Harsunan Nijeriya III. Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Muhammad, X.1977. Individual Talent in Hausa Peotic Tradition: 
A Study of Agilu Aliyu and His Art. Kundin Digiri na Uku. 
London: SOAS. 

Mukhtar, I. 2004. Jagoran Nazarin Qagaggun Labarai. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 

Mukhtar, I. 2004. Stylistics Theories, Practice and Criticism. 
Abuja: Countryside Publishers Limited. 

Mukhtar, I. 2005. Bayanin Rubutattun Wagogin Hausa. Abuja: 
Countryside Publishers Limited. 

Mukoshy, I. A. 1979. “ The Shehu's Fulfulde Poem: Yinre 
Tanashahuje: Its Translation and Analytical Commentary” a 
cikin Harsunan Nijerya IX. Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Ndudim, C. 1999. Introduction to the Study of Literature and 
Criticism. Durbar, Oyo: Odumatt Press & Publishers. 

Richard, M. Dorson, 1972. African Folklife. London: Prentice Hall 

Richard, M. Dorson, 1972. Folklore And Folklife:An Introduction. 
America, Chicago: University of Chicago Press. 

Sa'id, B: 1978. Gudunmuwar Masu Jihadi Kan Adabin Hausa. 
Kundin Digiri na Biyu. Kano: Jami'ar Bayero. 

Sa'id, B. 2002. “Rubutattun Wagogin Hausa na Qarni na Ashirin 
a Sakkwato da Kebbi da Zamfara”. Kundin Digiri na Uku. 
Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Sadi, S.A., 1989. Tsokaci a kan Hanyoyin Nazarin Adabin Baka 
na Hausa’. Takarda Wadda ya Gabatar. Kano: Sashen 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Sayyid Qudub, Babu Shekarar Bugawa. Al-Naqad al-Adabi: 
Usuluhu wa Manahijuhu. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al- 
Arabiyyah. 

Skinner, N. 1980. An Anthology of Hausa Literature in 
Translation. Zaria: NNPC. 


Sipikin, M. 1978. “ Ma'aunin Wakar Hausa” a Cikin Studies in 
Hausa Language and Literature. Kano: Cibiyar Nazarin 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Umar, M.B. 1984. Dangantakar Adabin Baka da Al'adun 
Gargajiya Na Hausa: Kano: Triumph Publishing Company. 
Wellek, R. & Warren A. 1956: Theory of Literature. London: Lowe 

and Brydone Limited. 

Williams, D. 1990. English Language Teaching: An Integrated 
Approach. Ibadan: Spectrum Books Limited. 

Yahaya, I.Y. 1979. “ Hausa Folklore as an Educational Tools” a 
cikin Harsunan Nijeriya IX. Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan 
Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Yahaya, LY. 1979. “The Oral Art and Socialisation Process' Kundin 
Digiri na Uku. Zaria: Jami'ar Ahmadu Bello. 

Yahaya, I.Y. 1988. Hausa A Rubuce: Tarihin Rubuce Rubuce Cikin 
Hausa. Zaria:NNPC. 

Yahaya, I.Y. da Dangambo, A., 1986. Jagoran Nazarin Hausa Don 
Makarantu. Zaria: NNPC. 

Yahya, A.B.,1983. “A Critical Anthology of the Verse of Alhaji Bello 
Gidadawa'. Kundin Digiri na Biyu. Kano: Jami'ar Bayero. 

'Yar-Aduwa, T. M. 2007. Wasan Kwaikwayo na Hausa: Nau'o'insa 
da Sigoginsa. Kano: Benchmark Publishers Limited. 


